0 


VITABU VYA WAFALME. 


KITABU CHA KWANZA 
CHA WAFALME. 


LONDON 


PRINTED FOR THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, 
GUEEN VICTORIA STREET. 


1882. 


Co gle 


KITABU CHA KWANZA CHA 
WAFALME. 


MFALME Daud alikuwa mzee, na mtangulifu katika 1 
siku zake, wakamtia nguo asipate moto. Watumwa 2 
wake wakamwambia, “Wamtafutie bwana wangu 
mfalme kijana bikira, asimame mbele zake mfalme, am- 
tumikie, alale kifuani mwako, bwana wangu mfalme 
apate moto.” Wakatafuta kijana mzuri katika mipaka 
yote ya Israeli, wakamwona Abishagi Mshunami wa- 
kamleta kwa mfalme. Naye kijana mzuri sana, akam- 
tumikia mfalme, akamngojea, wala mfalme hakumjua. 

Adoniya wa Hagithi akajiinua akisema, “ Mimi nita- 
miliki.” Akajifanyizia gari, na wapanda frasi, na watu ` 
hamsini wapige mbio mbele yake. Wala baba yake ha- 
kumsumbua katika siku zake, akinena, “ Mbona wa- 
fanya haya?” Akawa huyo mzuri sana, akazaliwa 
baada ya Absalome. Akasema na Yoab wa Zeruya, 7 
naye Abiathar mkobani, wakasayidia wakimfuata A-„ 
doniya. Illa Zadok mkohani, na Benaya wa Yehoyada, 8 
na Nathan nabii, na Shimei, na Rei, na mashujaa wa 
Daud, hawakuwa pamoja na Adoniya. 

Adoniya akachinja kondoo, na ng'ombe, na vinono, 9 
kwa jiwe Zoheleth lilioko kwa chemchemi Rogel, aka- 
waita ndugu zake wote watoto wake mfalme, na watu 
wote wa Yuda watumwa wake mfalme, illa Nathan 10 
nabii, na Benaya, na mashujaa, na Sulemani nduguye, 
hakuwaita. 

Nathan akamwambia Bathshebaa mama wake Sule- 11 
mani akasema, “ Hukusikia kama Adoniya wa Hagithi 
anamiliki, wala bwana wetu Daud hajui? Bassi haya, 12 
nikupe shauri, nakuomba, uponye roho yako na roho 
yake mwanawo Sulemani. Uende uingie kwa mfalme 13 
Daud, ukamwambie, Hukumwapia kijakazi chako, bwa- 
na wangu mfalme, ukisema, kama Sulemani mtoto wako 
atamiliki baada yangu, naye atakaa kitini mwangu ? 
mbona amemiliki Adoniya? Hatta ukiwa unasema huko 14 


O oa AÀA OO 


Google 


6 CHA KWANZA | 
na mfalme, nami nitakuja nyuma yako, nitayathubutisha 
maneno yako.” 
15 Bathshebaa akamwingilia mfalme chumbani, mfalme 
akawa mzee sana, Abishagi Mshunami akamngojea 
16 mfalme. Akainama Bathshebaa akamsujudia mfalme. 
17 Mfalme akamwambia, “ Una nini?” Akamwambia, 
“ Bwana wangu, umemwapia kijakazi chako kwa Yahu- 
wa Muungu wako, kwamba Sulemani mtoto wako ata- 
miliki baada yangu, ndiye atakayekaa kitini mwangu. 
18 Na leo yuko Adoniya anamiliki, wala, bwana wangu 
19 mfalme, hujui. Amechinja ng'ombe, na vinono, na 
kondoo wengi, amewaita waana wa mfalme wote, na 
Abiathar mkohani, na Yoab jemadari wa jeshi. Illa 
20 Sulemani mtumwa wako hakumwita. Nawe, bwana 
wangu mfalme, macho ya Israeli wote juu yako, uwaonye 
nani atakayekaa kitini mwa bwana wangu mfalme baada 
2l yake. Itakuwa bwana wangu mfalme atakayelala na 
baba zake, na mimina mtoto wangu Sulemani tutaku- 
— wa wakosao.” 
22 Hatta akiwa katika kusema na mfalme, Nathan nabii 
23 akaja. Wakamwambia mfalme, wakinena, “ Yuko Na- 
than nabii.” Akaingia mbele ya mfalme akamsujudia, 
24 uso .hatta inchi. Nathan akamwambia, ““ Bwana wa- 
“ngu mfalme, ndiwe uliyesema, Adoniya atamiliki baada 
25 yangu, ndiye atakayekaa kitini mwangu? Kwani leo 
ameshuka, amechinja ng'ombe, na vinono, na kondoo 
wengi, akawaita waana wa mfalme wote, na majemadari 
wa jeshi, na Abiathar mkohani, nao wako wakila na ku- 
nywa mbele yake, wakisema, Mfalme Adoniya aishi. 
26 Illa mimi mtumwa wako, na Zadok mkohani, naBenaya 
wa Yehoyada, na Sulemani mtumwa wako, hakutuita. 
27 Bwana wangu mfalme ndiye aliyelifanya jambo hili, 
wala hukumjulisha mtumwa wako nani atakayekaa 
kitini mwa bwana wangu mfalme baada yake ?” 
28 Mfalme Daud akajibu akanena, “ Niitie Bathshebaa.” 
— Akaingia mbele ya mfalme, akasimama mbele ya mfalme. 
29 Mfalme akaapa akasema, “ Yahuwa yu hayi, aliyeni- 
30 komboa roho katika shidda zote. Kama nilivyokuapia 
kwa Yahuwa Muungu wa Israeli nikisema, kama Sule- 
mani mtoto wako atamiliki baada yangu, naye ndiye 
atakayekaa kitini mwangu mahali pangu, ndivyo nita- 
kavyofanya leo.” 


Google 


CHA WAFALME, I. 7 


Bathshebaa akainama uso hatta inchi, akamsujudia 31 
mfalme, akasema, “ Bwana wangu mfalme Daud aishi 
milele.” 

Akasema mfalme Daud, “ Nutie Zadok mkohani, na 52 
Nathan nabii, na Benaya wa Yehoyada.” Wakaingia 
mbele ya mfalme. 

Mfalme akawaambia, “ Twaeni pamoja nanyi watu- 33 
mwa wa bwana wenu, mkapandishe Sulemani mwana wa~ 
ngu juu ya nyumbu aliye wangu, mkamlete hatta Gihon. 
Nao Zadok mkohani na Nathan nabii wamtie huko 34- 
mafuta, awe mfalme juu ya Israeli. Mkapige paanda, 
mkaseme, Mfalme Sulemani aishi. Mkarudi nyuma ya- 35 
ke, aje akae kitini mwangu, naye atamiliki mahali pangu, 
ndiye niliye’ mweka awatawale na Israeli na Yuda.” 

Akamjibu mtalme Benaya wa Yehoyada, akasema, 36 
“ Amin, vivyo aseme na Yahuwa Muungu wake bwana 
wangu mfalme. Kama Yahuwa alivyokuwa na bwana 37 
wangu mfalme, hivyo awe na Sulemani azidishe kiti 
chake kuliko kiti cha bwana wangu mfalme Daud.” 

Wakashuka Zadok mkohani, na Nathan nabii, na 38 
Benaya wa Yehoyada, na Wakerethi, na Wapelethi, wa- 
kampandisha Sulemani juu ya nyumbu yake mfalme 
Daud, wakamleta hatta Gihon. Zadok mkohani aka- 39 
twaa pembe la mafuta katika hema, akamtia Sulemani, 
wakapiga paanda, wakasema watu wote,“ Mfalme Sule-” 
mani aishi.” 

Wakapanda watu wote nyuma yake, watu wakapiga 40 
mizomari, wakafurahi furaha kuu, inchi ikapasuka kwa 
sauti yao. 

Akasikia Adoniya na wageni wote walio naye, nao 41 
wamekwisha kula. Akasikia Yoab sauti ya paanda, aka- 
sema, ““ Kwa nini sauti hii wa mji ukivuma ? ” 

Akiwa akinena, akaja Yonathan wa Abiathar mko- 42 
hani. Akasema Adoniya, “ Karibu, kwani ndiwe mtu 
hodari mwenyi habari njema.” 

Yonathan akajibu, akamwambia Adoniya, “ Hakika 43 
bwana wetu mfalme Daud amemmilikisha Sulemani. 
Akapeleka mfalme pamoja naye Zadok mkohani, na 44 
Nathan nabii, na Benaya wa Yehoyada, na Wakerethi, 
na Wapelethi, wakampandisha juu ya nyumbu yake | 
mfalme. Wakamtia mafuta Zadok mkohani na Nathan 45 
inbai awe mfalme, katika Gihon. Wakapanda huko 


WA gle 


8 CHA KWANZA 
46 wakifurahi, mji ukavuma, ndio sauti uliyoisikia. Naye 
47 Sulemani akaketi kitini mwa ufalme. Wakaja na wa- 
tumwa wake mfalme wambarikie bwana wetu mfalme 
Daud, wakisema, Muungu abariki jina lake Sulemani 
kuliko jina lako, azidishe kiti chake kuliko kiti chako. 
48 Akajiinamisha mfalme juu ya kitanda, naye mfalme 
akasema hivi, “ Yahuwa Muungu wa Israeli abarikiwe 
aliyenipa leo mkaa kitini mwangu, macho yangu ya- 
kiona.” ” 
49 Wageni wote walioko na Adoniya wakaogopa, waka- 
50 ondoka, wakashika killa mtu njia yake. Adoniya akio- 
gopá mbele ya Sulemani akaondoka, akaenda akazishika 
pembe za mathbahu. 
51 Akaambiwa Sulemani, kusema, “ Yuko Adoniya aki- 
mogopa mfalme Sulemani, amezishika pembe za math- 
bahu, akisema, mfalme Sulemani aniapie leo asimue 
52 mtumwa wake kwa upanga.” Akasema Sulemani, 
“ Akiwa mtu wa kweli, hatta unyele wake hauanguki 
chini, illa uovu ukionekana kwake atakufa.” 
53 “Mfalme Sulemani akapeleka, akamshusha katika 
mathbahu, akaja akamwinamia mfalme Sulemani. Sule- 
mani akamwambia, “Enenda nyumbani kwako.” 
2 SIKUya kufa kwake Daud ikakaribia. Akamwamuru 
2 Sulemani mwana wake, akisema, “Mimi naenda njia 
3 ya ulimwengu wote; uwe hodari, na uwe mume, uya- 
shike mashiko ya Yahuwa Muungu wako, uende katika 
njia zake uzishike sheria zake, na amri zake, na huku- 
mu zake, na shuhudu. zake, ilivyoandikwa katika torati 
ya Musa, uangalie killa ufanyalo na killa utazamako. 

4 Yahuwa afanye imara neno lake aliloninenea akisema, 
Kwamba watoto wako wataangalia njia zao, wakienda 

= mbele yangu kwa kweli, kwa moyo wao wote, na kwa 
nia yao yote, akasema, Hal panpuka mtu katika kiti cha 
Israeli. 

5 Nawe umejua alivyonitendea Yoab wa Zeruya, alivyo- 
watendea majemadari wawili wa majeshi ya Israeli, 
Abner wa Ner na Amasa wa Yether, akawaua, akatoa 
damu za vita katika amani, akatia damu za vita mishi- 
pini iliyò viunoni mwake, na viatuni vilivyo miguuni 

6 mwake. Ufanye kwa hekima yako, wala usishushe mvi 
zake kaburini katika amani. 

7 Uwafanyie vema watoto wa Barizilai Mgileadi, wawe 


Google 


CHA WAFALME, II. 9 


katika walao mezani mwako, kwa ginsi walivyonijilia 
katika kukimbia mbele ya Absalome ndugu yako. 

Naye pamoja nawe Shimei wa Gera, Mbenyamini 8 
wa Bahurim, ndiye aliyenilaam kwa laana kuu siku ya 
kwenda Mahanaim, akanishushia katika kuvuka Yar- 
deni, nkamwapia kwa Yahuwa, nikimwambia, Sikuui 
kwa upanga. Bassi usimwache, kwani wewe mtu wa 9 
akili, umejua utakavyomtendea, ushushe mvi zake ka- 
burini na damu.” 

Daud akalala na babaze akazikwa katika mji wa 10 
Daud. Na siku alizomiliki Daud juu ya Israeli miaka 11 
arobaini, Katika Hebron alimiliki miaka saba, na ka- 
tika Yerusalemi akamiliki miaka thelathini na mitatu. 
Sulemani akakaa kitini mwa Daud baba yake, ufalme 12 
wake ukawa imara sana. 

Adoniya wa Hagithi akaja kwa Bathshebaa mama 13 
wake Sulemani. Akamwambia, “ Umekuja kwa ama- 
ni?” Akamwambia, “Kwa amani.” Akanena tena, 14 
“ Nina neno kwako.” Akamwambia, “Nambie.” Aka- 15 
mwambia, “Wajua kama ufalme umekuwa wangu, 
na Israeli wote walivyoniwekea nyuso zao nimiliki, 
ufalme ukageuka ukawa wake ndugu wangu, kwani 
umekuwa wake kwa Yahuwa. Bassi nina haja moja 16 
nikutake, usinigeuze uso.” Akamwambia, “Sema.'?17 
Akasema, “ Sema, nakusihi, na Sulemani mfalme, kwani 
hatakugeuza uso, anipe Abishagi Mshunami kuwa mke 
wangu.” Bathsbebaa akamwambia, “Vema, nitaku- 18 
nenea kwa mfalme.” 

Bathshebaa akaja kwa mfalme Sulemani, aseme naye 19 
kwa Adoniya. Akasimama mfalme akikaribia, akamwi- 
namia, akakaa kitini mwake, akamwekea kiti mama 
wake mfalme, akakaa mkono wake wa kuume. Akase- 20 
ma, “Haja moja ndogo nakutaka, usinigeuze uso.” 
Akamwambia mfalme, “ Utake, mama wangu, kwani 
'sitakugeuza uso.” Akasema, “Adonya ndugu wako 21 
apewe Abishagi Mshunami kuwa mkewe.” 

Akajibu mfalme Sulemani, akamwambia mama 22 
wake, “Mbona wewe unamtakia Adoniya Abisha- 
gi Mshunami ? Umtakie na ufalme, kwani yeye 
.ndugu yangu mkubwa kuliko mimi, na yeye na 
Abiathar mkohani, na Yoab wa Zeruya.” Mfalme 23 
Sulemani akaapa kwa Yahuwa, akasema, “Muungu 


Google 


10 . CHA KWANZA 


anifanyie hivi, akazidi, kwamba Adoniya amenena neno 

24 hili juu ya maisha yake. Bassi, Yahuwa yu hayi, ali- 
yeniweka akanikalisha kitini mwa Daud baba wa- 
ngu, akanifanyia nyumba, kama alivyosema, kwani 

25 leo atakufa Adoniya.” Mfalme Sulemani akapeleka 
kwa mkono wa Benaya wa Yehoyada, akampiga, 
akafa. 

26 Mfalme akamwambia Abiathar mkohani, “ Enenda 
Anathoth katika shamba lako, kwani mtu wa kufa 
wewe, illa leo sikuui, kwa sababu umelichukua sanduku 
lake Bwana Yahuwa mbele ya Daud baba yangu, na 
kwa sababu umeteswa kwa mateso yote yake baba yangu. 

27 Sulemani akamtoa Abiathar katika kuwa mkohani wa 
Yahuwa, neno la Yahuwa litimike alilonena juu ya nyu- 

mba yake Eli katika Shilo. 

28 Habari zikamfikia Yoab, kwani Yoab alikosa akim- 
fuata Adoniya, wala hakukosa kumfuata Absalome. 
Yoab akakimbia hatta hema ya Yahuwa, akazishika 

29 pembe za mathbahu. Akaambiwa mfalme Sulemani ya 
kwamba Yoab amekimbia hatta hema ya Yahuwa, naye 
yuko katika mathbahu. 

30 Sulemani akamtuma Benaya wa Yehoyada, akise- 
ma, “ Enende, mpige.” Benaya akaja kwa hema ya 

> Yahuwa, akamwambia, “ Ndiyo asemayo mfalme, Uto- 
ke.” Akasema, “Hasha, kwani ndipo nitakapokufa.” 
Benaya akamletea mfalme habari, akisema, “ Ndivyo 

31 alivyonena Yoab, na ndivyo alivyonijibu.” Aka- 
mwambia mfalme, “ Fanya alivyonena, umpige, ukam- 
zike, uziondoe damu za burre alizozimwaga Yoab katika 

32 mimi, na katika nyumba ya baba wangu. Yahuwa 
amrudishe damu yake juu ya kitwa chake, kwani 
akawapiga watu wawili wenyi haki na wema kuliko 
yey e, akawaua kwa upanga, wala baba yangu Daud 

akujua, ndio Abner wa Ner, jemadari wa jeshi la ls- 
raeli, na Amasa wa Yether, jemadari wa jeshi la Yuda. 

33 Damu zao zitarudi kitwani mwa Yoab na kitwani 
mwa wazao wake milele. Na kwa Daud, na wazao wake, 
na nyumba yake, na kiti chake iwe hatta "milele amani ya 
Yahuwa.” 

34 Benaya wa Yehoyada akaenda, akampiga, akamua. 
Akazikwa katika nyumba yake iliyoko nyikani. 

395 Mfalme aka mweka Benaya wa Yehoyada mahali pake 


Google 


CHA WAFALME, III. l1 


juu ya jeshi, na Zadok mkohani mfalme aka’°mweka 
mahali pa Abiathar. 

Mfalme akapeleka akamwita Shimei, akamwambia, 36 
“<< Ujijengee nyumba katika Yerusalemi, ukae humo, wala 
usitoke kwenda huko na huko. Itakuwa siku ya kutoka 37 
kwako, ukipita mto Kidron, kujua ujue ya kwamba 
kufa utakufa, damu yako itakuwa kitwani mwako.” 
Shimei akamwambia mfalme, “ Neno hili jema; kama 38 
alivyosema bwana wangu mfalme, vivi atafanya mtumwa 
wako.” 

Shimei akakaa katika Yerusalemi siku nyingi. Ikawa 39 
miaka mitatu ikiisha, watumwa wawili wa Shimei wa- 
katoroka kwa Akish wa Maaka mfalme wa Gath. Wa- 
kamwambia Shimei, wakisema, ““ Wako watumwa wako 
'kwa Gath.” Shimei akaondoka, akatandika punda wake, 40 
akaenda Gath kwa Akish kuwatatuta watumwa wake. 
Akaenda Shimei akawaleta watumwa wake katika Gath. 

Sulemani akaambiwa ya kwamba Shimei ametoka 41 
katika Yerusalemi kwenda Gath, akarudi. Mfalme aka- 42 
peleka, akamwita Shimei akamwambia, “ Sikukuapiza 
kwa Yahuwa, nikakushuhudia nikisema, Siku ya kutoka 
kwako ukienda huko na huko, kujua ujue kama kufa uta- 
kufa? Ukaniambia, Neno nililolisikia ndilo jema? Kwa 43 
sababu gani hukushika kiapo cha Yahuwa, na amri, 
niliyokuamuru ? ” 

Mfalme akamwambia Shimei,” Umejua uovu wote, mo- 44 
. yowako uliouona uliomtendea Daud baba yangu; Yahuwa 
amekurudishia uovu wako kitwani mwako. Mfalme 45 
Sulemani mbarikiwa, na kiti cha Daud iwe imara mbele 
ya Yahuwa milele.” 

Mfalme akamwamuru Benaya wa Yehoyada, akatoka, 46 
akampiga, akafa. Ufalme ukawa imara mkononi mwa 
Sulemani. 

SULEMANI akawa mkwewe Farao mfalme wa Misri, 3 
akatwaa binti yake Farao akamleta katika mji wa Daud, 
hatta kuisha kuijenga nyumba yake, na nyumba ya 
Yahuwa, na ukuta wa kuzunguka Yerusalemi. 

Lakini watu hutoa thabihu katika mahali pa juu, kwa 2 
sababu haikuwa nyumba iliyojengwa kwa jina la Ya- 
huwa, hatta siku zile. 

Sulemani akampenda Yahuwa, akienda katika amri za 3 
Daud babaye, illa akatoa thabihu akavukiza buhuri ka- 


Go gle 


12 ~. CHA KWANZA 


4 tika mahali pa juu. Mfalme akaenda kwa Gibeon atoe 
thabihu huko, kwani ndipo mabali pa juu palipo pakuu. 
Sulemani akatoa kafara elfu juu ya mathbahu ile. 

5 Katika Gibeon Yahuwa akamtokea Sulemani kwa 
ndoto ya usiku. Muungu akamwambia, “ Utake uta- 
kacho nikupe.” | 

6 Sulemani akasema, “ Umemfanyia mtumwa wako ba- 
ba wangu Daud rehema kuu, kama alivyokwenda mbele 
yako katika kweli, na katika haki, na katika kuwa na 
moyo sawa kwako; uka’mwekea na rehema hii kubwa, 
ukampa mtoto wa kukaa kitini mwake, kama yalivyo leo. 

7 Bassi, Yahuwa Muungu wangu, umenimilikisha mtumwa 
wako pahali pa Daud baba yangu, nami mtoto mdogo, 

8 wala sijui kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako kati 
ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasiohesabika 

9 wala wasiothaniwa kwa kuwa wengi. Ukampe mtumwa 
wako moyo wa akili awahukumu watu wako, atambue 
na wema na uovu; kwani nani awezaye kuwahukumu 
watu wako hawa wengi?” 

10 Neno hili likawa jema machoni pake Bwana, kwamba 

11 Sulemani ametaka neno hili. Muungu akamwambia, 
“ Kwa sababu umetaka neno hili, wala hukujitakia siku 
nyingi, wala hukujitakia mali, wala hukutaka roho za adui 

12,zako, ukajitakia akili za kujua hukumu; tazama, nime- 
fanya kwa nenolako. Tazama, nimekupa moyo wa hekima 
na wa akili, wala hakuwa mbele yako kama wewe, wala 

13 nyuma yako hataondoka kama wewe. Nayo usiyoyataka 
nimekupa, na mali, na utukufu, wala hatakuwa mtu 

14 katika wafalme kama wewe, siku zako zote. Nawe 
ukienda katika njia zangu ukishika haki yangu, na amri 
zangu, kama alivyokwenda baba yako Daud, nitazidisha 
na siku zako.” 

15 Sulemani akaamka, nayo ndoto. Akaja Yerusalemi 
akasimama mbele ya sanduku ya maagano yake Ya- 
huwa, akatoa kafara, akafanya thabihu za amani, aka- 
wafanyia karamu watumwa wake wote. 

16 Wakaja waanawake wawili makahaba kwa mfalme, 

17 wakasimama mbele yake. Mwanamke mmoja akasema, 
“ Ee bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa 
katika nyumba moja, nikazaa nikiwa naye nyumbani. 

18 Hatta siku ya tatu baada ya kuzaa kwangu, na mwana- 
mke huyu akazaa, naswi pamoja, wala hakuna mgeni 


Google 


CHA WAFALME, IV. 13 


pamoja naswi nyumbani, illa sisi wawili nyumbani. 
Akafa mtoto wa mwanamke huyu usiku, kwani akalala 19 
juu yake. Akaondoka kati ya usiku, akamtwaa mtoto 20 
wangu kwangu, na kijakazi chako katika usingizi, aka- 
"mweka kifuani mwake, na mtoto wake aliyekufa aka- 
"mweka kifuani mwangu. Nikaondoka assubui nimnyo- 21 
nyeshe mtoto wangu, na tazama, amekufa. Hatta assu- 
bui nikimwangalia, tazama, si mtoto wangu niliyemzaa.” 

Mwanamke wa pili akasema, “Sivyo, kwani mtoto 22 
wangu hayi na mtoto wako amekufa.” Huyu akasema, 
“Sivyo, kwani mtoto wako amekufa, na mtoto wangu 
hayi.” Wakanenana mbele ya mfalme. 

Mfalme akanena, “Huyu anasema, Mtoto wangu 23 
hayi,na mtoto wako amekufa. Na huyu anasema, Sivyo, 
kwani mtoto wako amekufa, na mtoto wangu hayi.” 

. Mfalme akanena, “Nitwalie upanga.” Wakaleta upa- 24 
nga mbele ya mfalme. Mfalme akanena, “Mkate 25 
mtoto aliye hayi vipande viwili, kampa mmoja nusu, 
na mmoja nusu.” 

Naye mwanamke aliye wake mtoto hayi akamwambia 26 
mfalme, kwani moyo wake ukaungua juu ya mwana 
wake, akanena, “Ee bwana wangu, mpe mtoto hayi, 
wala usimue kabisa.” Wapili akanena, “ Asiwe wangu 
wala wako; kata.” - 

Mfalme akajibu, akasema, “ Mpe mtoto hayi, usimue 27 
kabisa, kwani ndiye mama wake.” | 

Israeli wote wakapata habari za hukumu aliyoihu- 28 
kumu mfalme, wakamwogopa mfalme, kwani wakaona 
kama hekima ya Muungu kwake, afanye hukumu. 

SULEMANI akawa mfalme juu ya Israeli wote. 4 
Na hawa wakuu aliokuwa nao. 2, 

Azariya wa Zadok, mkohani. 

Elihoref na Ahia, waana wa Shisha, mawaziri. 3 

Yehoshafat wa Ahilud, mkumbushi. 

Na Benaya wa Yehoyada juu ya jeshi. 4 

Na Zadok na Abiathar, wakohani. 

Na Azariya wa Nathan juu ya maakida. 5 

Na Zabud wa Nathan akida mkuu na mwenzake 
mfalme. 

Na Ahishar juu ya nyumba. 6 

Na Adoniram wa Abda juu ya kodi. 

Sulemani akawa na maakida thenashara juu ya Israeli 7 


Google 


14 CHA KWANZA 


wote, walioleta chakula kwa mfalme na kwa nyumba ya- 
ke, killa mtu mwezi wake katika mwaka, huleta chakula. 
8 Ndiyo majina yao. 
Mwana wa Hur, katika mlima Efraim. 
9 Mwana wa Dekar, katika Makaz, katika Shaalbim na 
Betshems na Elon-bethanan. 

10 Mwana wa Hesed, katika Aruboth, kwake Soko na 
inchi yote ya Hefer. 

1l Mwana wa Abinadab katika inchi yote ya Dor, aliye 
naye Tafath binti Sulemani mke wake. 

12 Baana wa Ahilud, Taanak na Megiddo, na Betshean 
yote, iliyo kwa Zartana chini ya Yesreel, tangu Betshean 
hatta Abel Mehola, hatta kupita Yokneam. 

13 Mwana wa Geber, katika Ramoth Gilead, kwake miji 
ya Yair wa Manasse iliyomo Gilead, kwake mpaka wa 
Argob, uliomo Bashan, miji mikubwa sitini yenyi kuta 
na mapingo ya shaba. 

14  Ahinadab wa Iddo, Mahanaim., 

l5 Ahimaaz katika Nafthali, naye aliyepewa Basmath 
binti Sulemani awe mkewe. 

16 Baana wa Hushai katika Asher na Aloth. 

17  Yehoshafat wa Parua katika Issakar. 

18 Shimei wa Ela katika Benyamin. 

19— Geber wa Uri katika inchi ya Gilead, inchi ya Sihon 
mfalme wa Waamori na Og mfalme wa Bashan. Na 
akida mmoja alioko katika inchi. 

20 Yuda na Israeli wengi kama mchanga wa pwani kwa 

2l wingi, wakila, wakinywa, wakifurahi. Sulemani akawa 
mkuu juu ya falme zote, toka mto hatta inchi ya Wa- 
filisti na hatta mpaka wa Misri, wakimletea tunu, wa- 
kamtumikia Sulemani siku zote za maisha yake. 

22 Na chakula cha Sulemani cha siku moja kori thela- 

23 thini za unga mzuri, na kori sitini za ngano. Ng'ombe 
kumi zilizonona, na ng'ombe asharini za malisho, na 
kondoo mia, illa ayali, na paa, na yamur, na kuku 
zilizolishwa. 

24 Kwani alikuwa akitawala inchi yote katika kivuko 
cha mto, katika Tifsa hatta Azza, juu ya wafalme wote 

25 walio katika mto; alikuwa na amani kotekote. Yuda 
na Israeli wakakaa salama, killa mtu chini ya mzabibu 
wake na chini ya mtini wake, tokea Dan hatta Beer- 
sheba, siku zote za Sulemani. 


Google 


CHA WAFALME, V. 15 


Sulemani alikuwa na malisho ya frasi arobaini elfu 26 
kwa magari yake, na wapandao frasi thenashara 
elfu. 

Maakida wale wakaleta chakula kwa mfalme Sule- 27 
mani na kwao wote waliokuja kwa meza ya mfalme Sule- 
mani, killa mtu mwezi wake, hawakupunguka kitu. 
Shayiri tena na majani kwa frasi na kwa ngamia waka- 28 
yaleta mahali walipo, killa mtu kwa kazi yake. 

Muungu akampa Sulemani hekima, na akili nyingi 29 
sana, na moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. 
Hekima ya Sulemani ikaipita hekima ya watoto wote 30 
wa mashariki, na hekima zote za Misri. Kwani alikuwa 31 
na hekima kuliko watu wote, kuliko Ethan Mwezrahi, 
na. Heman, na Kalkol, na Darda, waana wa Mahol. 
Habari zake zikaenea katika mataifa yote yaliyozunguka. 

Akanena mifano thelatha elfu, na nyimbo zake elfu 32 
na tano. Akainena miti tangu mwerezi ulioko katika 33 
Lebanoni hatta usopo umeao kutani, akazinena na nya- 
ma, na ndege, na watambaao, na samaki. 

Wakaja katika mataifa yote waisikie hekima ya Sule- 34 
mani, katika wafalme wote wa ulimwengu waliopata 
habari za hekima yake. 

HIRAM mfalme wa Turo akawapeleka watumwa wake 85 
kwa Sulemani, kwani amesikia ya kwamba wamemtia” 
mafuta awe mfalme mahali pa baba wake. Kwani Hi- 
ram alikuwa akimpenda Daud sikuzote. 

Sulemani akampelekea Hiram, akisema, “Umemjua 2 
Daud baba wangu ginsi asivyoweza kujenga nyumba 3 
kwa jina la Yahuwa Muungu wake, zikiwa vita zimem- 
zunguka, hatta Yahuwa alipowatia chini ya nyayo zake. 
Illa leo Yahuwa Muungu wangu amenipa amani killa 4 
upande, wala adui, wala tukio baya. Nami neno langu 5 
kujenga nyumba kwa j jina la Yahuwa Muungu wangu, 
kama alivyomwambia Yahuwa Daud baba wangu, aki- 
sema, Mwana wako nitakayekuwekea kitini mwako, 
ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Bassi 6 
uamuru wanikatie mierezi ya Lebanoni, na watumwa 
wangu wafuatane na watumwa wako, na ujira wa wa- 
tumwa wako nitakupa kama utakavyosema. Kwani 
wajua ya kwamba hakuna kwetu mtu ajuaye kukata 
miti kama Wasidoni.” 

Ikawa Hiram alipoyasikia maneno yake Sulemani,aka- 7 


Google 


16 CHA KWANZA 


furahi sana, akasema, “ Amebarikiwa Yahuwa leo ali- 
yempa Daud mtoto wa akili juu ya watu hawa wengi.” 
8 Hiram akapeleka kwa Sulemani, akisema, “ Nimeya- 
sikia uliyoniletea, nami nitafanya killa ulitakalo kwa 
9 miti mierezi na kwa miti miberoshi. Watumwa wa- 
ngu wataishusha katika Lebanoni hatta baharini, nami 
nitaileta ikifungwa .pamoja kwa bahari hatta mahali 
utakaponionya, huko nitaifungua uichukue: nawe uta- 
fanya haja yangu ukiwapa chakula nyumba yangu.” 

10 Akawa Hiram akimpa Sulemani miti mierezi na miti 

11 miberoshi killa alioutaka. Sulemani akampa Hiram 
kori elfu asharini za ngano, chakula cha nyumba yake, na 
kori asharini za mafuta safi. Ndizo Sulemani alizompa 

12 Hiram mwaka kwa mwaka. Yahuwa akampa Sule- 
mani hekima kama alivyosema. Amani ikawa kati yao 
Hiram na Sulemani, wakafanya maagano wote wawili. 

13 Mfalme Sulemani akatoa katika Israeli wote, na kutoa 

14 huku watu thelathini elfu. Akawapeleka Lebanoni elfu 
kumi kwa mwezi kwa zamu. Mwezi mmoja walikuwa 
katika Lebanoni, miezi miwili wakawa kwao. Na Ado- 
niram juu ya kutoa. 

15 Sulemani alikuwa na wachukua mizigo sabwini elfu, 
na wakatao themanini elfu katika milima. 

16 Nao akida zake Sulemani walio juu ya kazi, elfu tatu 
na mia tatu, wakawaamuru watu waliotenda kazi. 

17 Mfalme akaamuru, wakaleta mawe makubwa, mawe 
ya thamani, mawe ya manga, kufanya misinji ya nyumba. 

18 Wakayakata waashi wa Sulemani na waashi wa Hi- 
ram na Wajibili. Wakaweka tayari miti na mawe ya 
kuijengea nyumba. 

6 IKAWA katika mwaka wa mia nne na themanini wa 
kutoka waana wa Israeli katika inchi ya Misri, mwaka 
wa nne, mwezi Zif, ndio mwezi wa pili, wa kumiliki. 
Sulemani juu ya Israeli, akajenga nyumba ya Yahuwa. 

2 Na nyumba aliyomjengea Yahuwa Sulemani mfalme, 
urefu wake mikono sitini, na upana wake asharini, na 

3 kwenda juu kwake mikono thelathini. Na ukumbi 
mbele ya hekalu la nyumba, mikono asharini urefu wake, 
mbele ya upana wa nyumba, mikono kumi upana wake 

4 mbele ya nyumba. Akafanya katika nyumba dirisha 
nyembamba. 


5 Na katika ukuta wa nyumba akajenga vyumba pande 


Google 


CHA WAFALME, VI. 17 


zote, kuta za nyumba zizungukazo na hekalu na pa- 
kunena, akafanya vyumba .pande zote. Vyumba vya 6 
chini mikono mitano upana wao. Vyumba vya kati- 
kati mikono sita upana wao. Vyumba vya tatu mikono 
saba upana wao. Kwani akafanya kupunguza katika 
nyumba pande zote za 'nje, zisishike katika kuta za 
nyumba. 

Na nyumba ikijengwa, ikajengwa kwa mawe yaliokwi- 7 
sha kutengezeka, wala nyundo, wala shoka, wala chuma 
cho chote sauti yake haisikiwi katika kuijenga nyumba, 

Mlango wa. vyumba vya kati upande wa nyumba wa 8 
kuume, wakapanda kwa kuzunguka hatta vya kati, na 
katika vya kati hatta vya tatu. 

Akaijenga nyumba, akaimaliza, akaifunika nyumbana 9 
boriti na mbao za mwerezi. Akajenga vyumba kwa 10 
nyumba yote, kwenda juu kwao mikono mitano, vikai- 
tegemea nyumba kwa boriti za mwerezi. 

Neno la Yahuwa likamjia Sulemani, akisema, “ Nyu- 11 
mba hii unayoijenga, ukienda katika sheria yangu, 12 
ukifanya hukumu zangu, ukizishika amri zangu zote 
uende kwazo, nitatimiza neno langu kwako nililomwa- 
mbia Daud baba wako. Nitakaa katika waana wa Israeli, 13 
wala sitawaacha watu wangu Israeli.” 

Sulemani akaijenga nyumba akaimaliza. Akazijengasl4 
kuta za nyumba kwa ndani kwa mbao za mwerezi, katika 15 
chini hatta kuta za juu, akafunika kwa ndani kwa mti, 
akafunika chini ya nyumba kwa mbao za mberoshi. 

A kajenga mikono asharini katika pande za nyumba ka- 16 
tika chini hatta kuta za juu kwa mbao za mwerezi, 
akapajenga ndani pakunena, patakatifu pa patakatifu. 

Na mikono asharini ikawa nyumba, ndiyo hekalu la 17 
mbele. Na mwerezi wa ndani ya nyumba ukanakishiwa 18 
kwa matunda na maua mawazi, mwerezi pote, wala mawe 
hayaonekani, 

Akafanyiza pakunena kati ya nyumba -ndani,atie huko 19 
sanduku ya maagano ya Yahuwa. Na mbele yake 20 
pakunena mikono asharini ya urefu, na mikono asharini 
ya upana, na mikono asharini ya kwenda juu kwake, 
akaifunikiza na thahabu safi. Akaifunikiza mathbahu 
mwerezi. 

Akafunikiza Sulemani vyumba kwa ndani kwa tha- 21 
habu safi. Akatenga kwa mikufu ya thahabu mbele 


Google 


18 . CHA KWANZA 


22 yake pakunena, akapafunikiza na thahabu. Akaifunikiza 
nyumba yote kwa thahabu, hatta akaimaliza nyumba 
yote, na mathbahu yote iliyomo katika pakunena akai- 
funikiza kwa thahabu. 

23 Akafanya katika pakunena makerubi mawili ya 

24 mzeituni, kwenda juu kwao mikono kumi. Na mikono 
mitano bawa la kerubi moja, na mikono mitano bawa la 
pili la kerubi, mikono kumi toka miisho ya bawa moja 

29 hatta miisho ya bawa la pili. Na kerubi la pili mikono 
kumi, makerubi yote cheo kimoja na namna moja. 

26 Kwenda j juu kwake kerabi moja mikono kumi, na kerubi 
la pili vivyo. 

27 Akayaweka makerubi kati ya nyumba ya ndani. 
Wakayanyosha mabawa ya makerubi, bawa moja lika- 
fika ukutani, na bawa la kerubi la pili likafika ukutani 
mwa pili, mabawa yao kati ya nyumba yakafika bawa 
kwa bawa. 

28 Akayafunikiza makerubi kwa thahabu. Akanakishi- 

29 sha kuta zote za nyumba kwa nakishi za makerubi, na 
mitende, na maua mawazi kwa ndani na kwa 'nje 

30 Na chini yake nyumba akaifunikiza na thahabu kwa 
ndani na kwa 'nje. 

8l Akafanya kwa mlango wa pakunena mbao za mzei- 

82ətuni, kizingiti na miimo ya tano. Na mbao mbili za 
mzeituni, akanakishisha juu yao nakishi za makerubi, na 
mitende, na maua mawazi, akazifunikiza kwa thahabu. 
Akatia thahabu juu ya makerubi na juu ya mitende. 

33. Akafanya na mlangoni mwa hekalu miimo ya mzei- 

34 tuni ya nne. Na mbao mbili za mberoshi, pande mbili 
za ubao mmoja za kugeuka na pande za ubao wa pili za 

35 kugeuka. Akanakishisha makerubi na mitende na maua 
mawazi, akafunikiza kwa thahabu iliyonyoshwa juu ya 
machoro. 

86 Akajenga behewa ya ndani kwa safu tatu za mawe ya 
manga na safu ya miti mierezi. 

87 Mwaka wa’nne nyumba ya Yahuwa imetiwa misinji, 

38 mwezi Zif. Hatta mwaka wa edashara, mwezi Bul, ndio 
mwezi wa nane, nyumba ikaisha, katika mambo yake 
yote, na katika sharti zake zote. “ Ikajengwa kwa miaka 
saba. | 

7 SULEMANI akajenga nyumba yake yeye miaka the- 
litashara, akaimaliza nyumba yake yote, 


Google 


CHA WAFALME, VII. 19 
Akaijenga nyumba ya mwitu wa Lebanoni. Mikono 2 


mia urefu wake, na mikono hamsini upana wake, na 
mikono thelathini kwenda juu kwake, juu ya safu nne 
za nguzo za mwerezi, na mihimili ya mwerezi juu ya 
nguzo. Ikafunikizwa juu kwa mwerezi juu ya mihimili 
iliyo juu ya nguzo arobaini na tano, hamstashara kwa 
safu. Na madirisha safu tatu, dirisha kwa dirisha marra 
tatu. Na milango yote na miimo mrabba na madirisha, 
na dirisha kwa dirisha marra tatu. 

Akafanya ukumbi kwa nguzo, mikono hamsini urefu 
wake, na mikono thelathini upana wake, na ukumbi 
mbele yao, na nguzo na mti mnene juu mbele yao. 

Akafanya ukumbi wa kiti cha kuhukumia,ndio uku- 7 
mbi wa hukumu. Akaufunika na mwerezi tangu chini 
hatta chini. 

Na katika nyumba alimokaa behewa ngine ndani ya 8 
ukumbi, ikawa kama kazi hiyo. Akamjengea nyumba 
binti Farao aliyemoa Sulemani, kwa ukumbi huo. 

Kazi hizi zote za mawe ya thamani, kwa vipimo vya 9 
mawe ya manga, yaliyokatwa kwa msmeno kwa ndani 
na kwa 'nje, tangu msinji hatta mawe ya juu, na "nje 
hatta behewa kuu. Na katika misinji mawe ya tha- 10 
mani, mawe makubwa, mawe ya mikono kumi na mawe 
ya mikono minane. Na juu mawe ya thamani, kwa4d l 
vipimo vya mawe ya manga, na mierezi. 

Na behewa kubwa pande zote safu tatu za mawe ya 12 
manga, na safu moja ya miti mierezi, na behewa ya 
ndani ya nyumba ya Yahuwa, na ukumbi wa nyumba. 

Mfalme Sulemani akapeleka akamleta Hiram katika 13 
Turo. Naye mtoto wa mwanamke mjaani wa kabila 14 
Nafthali, na baba yake mtu wa Turo, mtua shaba, mwingi 
wa hekima na akili, na kujua kufanya killa kazi ya shaba. 
Akaja kwa mfalme Sulemani akamfanyia kazi yake yote. 

Akafanya nguzo mbili za shaba, mikono theminta- 15 
shara kwenda juu kwake nguzo moja, na uzi wa 
mikono thenashara ukaizunguka nguzo ya pili. 

Akafanya taji mbili za kuwekwa juu juu ya nguzo 16 
za shaba iliyoyeyuka, kwenda juu kwake taji moja mi- 
kono mitano, na mikono mitano kwenda juu kwake ya 
pili. Na nyavu kama kazi ya wavu, na visuko vya mi- 17 
kufu, kwa taji zilizoko juu ya nguzo, saba kwa taji moja, 
na saba kwa taji ya pili. Akazitanya nguzo, na safu 18 


O oA G 


Google 


20 . CHA KWANZA 
mbili za kuzunguka juu ya wavu mmoja, zifunike taji 
zilizo juu, zenyi kammamanga. Akafanya vivi hivi 

19 kwa taji ya pili. Na taji zilizo juu ya nguzo za kazi 

20 ya mayungiyungi ukumbini, mikono minne. Na taji 
zilizo juu ya nguzo mbili, na juu katika uvimba na 
katikati ulio katika wavu, na kammamanga miteen 
kwa safu pande zote juu ya taji ya pili. 

21 Akaziweka nguzo ukumbini pa hekalu. Akaiweka 
nguzo ya kuume akaitaja jina lake Yakin, Akaiweka 

22 nguzo ya kushoto akaitaja jina lake Boaz. Na juu ya 
nguzo kazi ya mayungiyungi, mambo ya nguzo yakatimia. 

23 Akafanya bahari kwa kuyeyuka, mikono kumi ka- 
tika ukingo wake hatta ukingo wake, ikaviringa, na mi- 
kono mitano kwenda juu kwake, na uzi wa thelathini 

24 ukaizunguka kabisa. Na chini ya ukingo wake mafundo 
yakuzunguka kwa mikono kumi, yakiizunguka babari, 
safu mbili za mafundo zikafanywa kalibuni ilipoye- 

25 yushwa. Ikakaa juu ya ng'ombe thenashara, tatu waki- 
tazama kwa kibula, tatu wakitazama kwa maghrebi, 
tatu wakitazama kwa kusini, na tatu wakitazama kwa 
mashariki, na bahari juu yao na pande zao za nyuma 

26 zote ndani. Na unene wake nyanda nne, ukingo wake 
ukafanyiziwa kama wa kikombe, kwa maua ya mayu- 

œ ngiyungi, bati elfeen zikaingia ndani yake. 

27 Akafanya machukuo kumi ya shaba, mikono minne 
urefu wa chukuo moja, na mikono minne upana wake, 

28 na mikono mitatu kwenda juu kwake. Na kazi ya 
machukuo ndiyo hii: yalikuwa na mazuio, na mazuio 
katikati ya maungano, na maungano katikati ya mazuio. 

29 Na juu ya mazuio yaliyo katikati ya maungano ziliku- 
wa simba, na ng'ombe, na makerubi, na juu ya mau- 
ngano liko juu chukuo, na chini ya simba na ng'ombe 
mafungamano kwa kazi iliyo wazi. 

30 Killa chukuo likawa na magurudumu manne ya shaba, 
na mabamba ya shaba, pembe zake nne na matoruma, 
chini ya birika yako matoruma kwa kalibu ubavuni mwa 
killa ungano. 

l Na kanwa lake katika taji na juu, mkono mmoja. 
Na kanwa lake likaviringa kwa kazi ya chukuo, mkono 
na nusu, na juu ya kanwa lake nakshi na mazuio yao, 

32 mrabba, wala hayakuviringa. Na chini ya mazuio 
magurudumu manne, na iliyo kati ya gurudumu katika 


Google 


CHA WAFALME, VII. 21 


chukuo. Na kwenda juu kwake gurudumu mkono na 
nusu ya mkono. Na kazi ya magurudumu kama kazi 83 
ya gurudumu la gari, zilizo kati, na zilizozunguka, na 
vipande vya kati, na vipande vya ndani, zote kwa 
kalibu. 

Na matoruma manne katika pembe nne za chukuo 34 
moja, matoruma ya chukuo lenyewe. Na juu ya chukuo 35 
uvimba wa nusu ya mkono, na juu ya chukuo mashiko 
na mazuio vivyo. Akaandika juu ya mabamba ya 36 
mashiko yake, na juu ya mazuio yake makerubi, simba, 
na mitende, kwa cheo chao, na mafungamano pande 
zote. Hivi akafanya machukuo kumi, yote kalibu moja, 37 
na cheo kimoja, na nakshi moja. | 

Akafanya birika kumi za shaba, katika birika moja 38 
bati arobaini, killa birika mikono minne, birika moja 
juu ya chukuo moja, hatta machukuo kumi. Akaweka 39 
machukuo matano upande wa nyumba wa kuume, na 
matano upande wa nyumba wa kushoto. Akaiweka 
birika upande wa kuume wa nyumba kwa mashariki, 
ikilekea kibula. 

Hiram akazifanya birika, na majembe, na mabakuli. 40 
Hiram akaisha kufanya kazi zote alizomfanyia mfalme 
Sulemani kwa nyumba ya Yahuwa, 

Nguzo mbili, na uvimba wa taji zilizo juu ya nguzo 41 
mbili, na nyavu mbili za kuzifunika vimba mbili za 
taji zilizo juu ya nguzo, na. kammamanga aroba mia 42 
kwa nyavu mbili, safu mbili za kammamanga kwa 
wavu mmoja, kuzifunika vimba mbili za taji zilizo juu 
ya nguzo. Na machukuo kumi, na birika kumi juu 43 
ya machukuo. Na babari moja, na ng'ombe thena- 44 
shara chini ya bahari. Na masufuria, na majembe, na 45 
mabakuli. Na vyombo hivi vyote Hiram alivyomfanyia 
mfałme Sulemani kwa nyumba ya Yahuwa, shaba iliyo- 
zagaa. 

Katika boonde Yardeni ndipo mfalme alipoviyeyusha, 46 
katika udongo mnene kati ya Sukoth na Zarthan. 

Sulemani akaviacha vyombo vyote kwa kuwa vingi 47 
vingi, wala uzito wa shaba haukutakwa. | 
Sulemani akavifanya vyermbo vyote vilivyomo nyu- 48 
mbani mwa Yahuwa, mathbahu ya thahabu, meza, juu 
yake mikate ya wonyesho, ya thahabu. Na vinara 49 
vitano vya kuume, na vinara vitano vya kushoto, 


Google 


22 CHA KWANZA 


mbele ya pakunena, vya thahabu safi, na maua, na taa, na 

50 koleo za thahabu. Na mabakuli, na makasi, na mirashi, 
na miiko, na vyetezo vya thahabu safi. Na bawaba za 
thahabu, kwa milango ya nyumba ya ndani, pata- 
katifu pa patakatifu, kwa milango ya nyumba, ndiyo 
hekalu. 

51 Ikaisha kazi yote aliyoifanya mfalme Sulemani kwa 
nyumba ya Yahuwa. Akazileta sadaka za Daud baba 
wake, akaziweka fetha, na thahabu, na vyombo katika 
hazina za nyumba yaYahuwa. 

8 NDIPO Sulemani alipokusanya wazee wa Israeli, na 
walio. juu ya makabila, nao wakuu wa baba za waana wa 
Israeli, kwa mfalme Sulemani katika Yerusalemi, waipa- 
ndishe sanduku ya maagano yake Yahuwa katika mji wa 
Daud, ndiyo Sayuni. 

2 Wakakutana kwa mfalme Sulemani watu wote wa 
Israeli kwa mwezi Etanim, kwa karamu, ndiyo mwezi 
wa saba. 

3. Wakaja wazee wote wa Israeli, wakaitweka wakohani 

4 sanduku. Wakaipandisha sanduku yake Yahuwa, na 
hema ya makutano, na vyombo vyote vitakatifu vilivyo 
katika hema, wakavipandisha wakohani na Walawi. 

5 Mfalme Sulemani, na makutano yote ya Israeli, 

#waliokutanika kwake, pamoja naye mbele ya sanduku, 
wakitoa kondoo, na ng'ombe, wasiohesabika wala wasio- 
thaniwa kwa kuwa wengi. 

6 Wakohani wakaileta sanduku ya maagano ya Yahuwa 
hatta mahali pake, katika pakunena pa nyumba, pata- 
katifu pa patakatifu, hatta chini ya mabawa ya ma- 

7 kerubi. Kwani makerubi yakanyosha mabawa juu ya 
mahali pa sanduku, yakafunika makerubi juu ya sandu- 

8 ku na miti yake juu. Wakaivuta miti, zikaonekana 
ncha za miti katika patakatifu, mbele ya pakunena, wala 
haionekani 'nje ; imekaa huko hatta leo. 

9 Hakikuwa katika sanduku, illa meza mbili za mawe, 
alizoziweka ndani Musa kwa Horeb, alipoagana Yahuwa 

na waana wa Israeli, katika kutoka katika inchi ya Misri. 

10 Ikawa wakitoka wakohani katika patakatifu, nyumba 
ya Yahuwa ikajaa mawingu. Wala hawakuweza wa- 

11 kohani kusimama mbele ya mawingu watende kazi zao, 
kwani nyumba ya Yahuwa imejaa utukufu wa Yahuwa. 

12 Akanena Sulemani, “ Yahuwa alisema kama atakaa 


Google 


CHA WAFALME, VIII. 23 

katika giza. Kujenga nimekujengea nyumba ya kukaa, 13 
mahali pa kustarehe wewe milele.” 

Mfalme akageuka uso wake, akawabarikia makutano 14 
yote ya Israeli, makutano yote ya Israeli wakasimama. 
` Akasema,“ Yahuwa Muungu wa Israeli abarikiwe, ali- 15 
yemwambia kwa kanwa lake baba wangu Daud, kwa 
mkono wake akatimiza, akasema, Tangu siku nilipo- 16 
waleta watu wangu Israeli katika Misri sikuchagua mji 
katika makabila yote ya Israeli kujenga nyumba, jina 
langu liwe humo; lakini nimemchagua Daud awe juu 
ya watu wangu Israeli. Ikawa katika moyo wa Daud 17 
baba wangu kujenga nyumba kwa jina la Yahuwa Mu- 
ungu wa Israel. Yahuwa akamwambia Daud baba 18 
wangu, Ikiwa moyoni mwako kujenga nyumba kwajina 
langu, umetenda vema iwe moyoni mwako. Lakini hui- 19 
jengi nyumba wewe, illa mwana wako atakayetoka katika 
viuno vyako, ndiye atakayeijenga nyumba kwa jina 
langu. Naye Yahuwa amelitimiza neno alilolinena, 20 
nami nimeondoka mahali pa Daud baba wangu, nimekaa 
kitini mwa Israeli, kama Yahuwa alivyoahidi,nimejenga 
nyumba kwa jina la Yahuwa Muungu wa Israeli. Nami 21 
nimeweka humo mahali pa sanduku, palimo maagano ya 
Yahuwa aliyoyafanya na baba zetu, alipowaleta katika 
inchi ya Misri.” | e.: 

Sulemani akisimama mbele ya mathbahu ya Yahuwa 22 
machoni pa makutaniko yote ya Israeli, akanyosha mi- 
kono yake mbinguni. Akasema, “ Yahuwa Muungu wa 23 
Israeli, hakuna Muungu kama wewe, mbinguni juu wala 
katika inchi chini, ushikaye maagano na rehema kwa 
watumwa wako, waendao mbele yako kwa moyo wao 
wote, uliyeyashika kwa mtumwa wako Daud baba wa- 24 
ngu uliyomwahidi. Ukanena kwa kanwa lako, ukatimiza 
kwa mkono wako, kama leo. Sasa, ee Yahuwa Mu- 25 
ungu wa Israeli, umfikilizie mtumwa wako Daud baba 
wangu uliyomwahidia, ukisema, Hutapunguka mtu ma- 
choni pangu akae kitini mwa Israeli, watoto wako wa- 
kiangalia njia zao, wakienda mbele yangu kama ulivyo- 
kwenda mbele yangu. Sasa, ee Muungu wa Israeli, 26 
ulithubutishe neno ulilomwambia mtumwa wako Daud 
baba wangu. 

Lakini atakaa Muungu katika inchi? Tazama, mbi- 27 
ngu na uwingu wa mbingu hazikutoshi ; sembusenyumba 


Go gle 


24 . CHA KWANZA 


28 hii niliyoijenga. Uangalie mtumwa wako akiomba, na 
akisihi, ee Yahuwa, Muungu wangu, usikie kilio na ku- 
omba kwa mtumwa wako akiomba mbele yako leo. 

29 Macho yako yafumbuke kwa nyumba hii usiku na 
mchana, pahali uliponena, Ndipo litakapokuwa jina la- 
ngu, usikie kuomba kwa mtumwa wako akiomba mahali 

30 hapo. Usikie kusihi kwa mtumwa wako na kwa watu 
wako Israeli watakaoomba mahali hapa. Nawe usikie 
pahali ukaapo mbinguni; ukisikia, ukasamehe, 

8l Mtu aliyemkosa mwenzake, akitiwa kiapo, aapishwe, 

- kijapo kiapo mbele ya mathbahu yako katika nyumba 

32 hii; nawe usikie mbinguni, utende, ukawahukumu wa- 
tumwa wako, ukimhukumia 'mbaya, ukileta njia yake 
juu ya kitwa chake, ukamfanyie baki mwenyi haki 
ukimjalia kwa haki yake. 

33 Watu wako Israeli wakipigwa mbele ya adui zao, 
kwamba wamekukosa wewe, wakurudiapo wakiliungama 
jina lako, wakikuomba wakikusihi wewe katika nyumba 

34 hii, nawe usikie mbinguni, uwaachilie watu wako Israeli 
thambi yao, ukawalete katika inchi uliyowapa baba zao. 

35 Mbingu zikifungwa, wala hakuna mvua, kwani wame- 
kukosa wewe, waombapo pahali hapo, wakiliungama jina 
lako, wakiiacha thambi yao, ulipokuwa ukiwatesa ; 

36 nawe usikie mbinguni, uwaachilie thambi yao watum- 
wa wako na watu wako Israeli, uwafundishe njia njema, 
njia ya kuendelea, ukanyeshe mvua juu ya inchi yako, 
uliyowapa watu wako wairithi. 

37 Njaa ikiwa katika inchi, tauni ikiwa, kupumbaa, ku- 
vurujika, nzige, wakiwa wadudu; adui akiwathii katika 

38 inchi za milango yao, killa msiba, killa uwele; kuwapo 
kuomba na kusihi kwote kwa mtu wo wote, ao kwa 
watu wako Israeli wote, wakijua killa mtu msiba wa 
moyo wake, akinyosha mikono yake kwa nyumba hii; 

39 nawe msikie mbinguni mahali ukaapo, usamehe, nka- 

. tende, ukampe killa mtu kwa njia zake, ukimjua moyo 
wake, kwani ndiwe peke yako uwajuaye moyo waana 

40 Adamu wote, wakuogope siku zote watakazoishi juu ya 
inchi uliyowapa baba zetu. 

41 . Hatta na mgeni asiye wa watu wako Israeli, aliyekuja 

42 katika inchi mbali kwa sababu ya jina lako, wakisikia 
kama. jina lako kubwa, na mkono wako bodari, na 
mkono umenyoshwa, ajapo akiomba katika nyumba hii ; 


Google 


CHA WAFALME, VIII. 29 


Í nawe usikie mbinguni mahali ukaapo, ukafanye yote uli- 43 
yoitiwa na mgeni, watu wote wa ulimwenguni wapate 
kulijua jina lako, wakuogope kama watu wako Israeli, 
wajue kama jina lako laombewa katika nyumba hii nili- 
yvijenga. 

Watu wako wakitoka kupigana na adui zao utakako- 44 
wapeleka, wakimwomba Yahuwa wakiulekea mji uli- 
ouchagua, na nyumba niliyoijenga kwa jina lako; usikie 45 
mbinguni kuomba na kusihi kwao, ukawafanyie hukumu. 

Wakikukosa, kwani hakuna mtu asiyekosa, ukawaka- 46 
sirika, ukawatoa kwa adui, wawachukue wafungwa hatta 
inchi yao adui, mbali ao kariba ; wakumbukapo katika 47 
inchi walikochukuliwa wafungwa, wakitubu, wakiku- 
sihi katika inchi yao waliowachukua wafungwa, waki- 
sema, tumekosa, tumefanya kwa ukaidi, tumetenda 
maovu; wakurudiapo kwa moyo wao wote, na kwa nia 48 
yao yote, katika inchi ya adui zao waliowachukua wa- 
fungwa, wakikuomba wakulekea inchi yao, uliyowapa 
baba zao, mji uliouchagua, na nyumba niliyoijenga kwa 
jina lako: usikie wewe kuomba na kusihi kwao mbi- 49 
nguni ukaapo, ufanye hukumu yao, ukawasamehe watu 50 
wako waliokufanyia thambi, na makosa yao yote wali- 
yokukosa, ukawape huruma mbele zao waliowachukua 
wafungwa, wapate kuhurumiwa nao. Kwani ndio watu 51 
wako, na urithi wako, uliowaleta katika Misri, katika 
tanuuni mwa chuma. Macho yako yafumbuke kwa 52 
kusihi kwake mtumwa wako, na kwa kusihi kwa watu 
wako Israeli, ukawasikie katika mambo yote wakuitiayo. 
Kwani umewatenga katika watu wote wa ulimwenguni, 53 
urithi wako, kama ulivyonena kwa mkono wa Musa 
mtumwa wako, ulipo waleta baba zetu katika Misri, ee 
Yahuwa Muungu.” 

Ikawa alipokwisha Sulemani kumwomba Yahuwa ku- 54 
omba na kusihi huku pia, akaondoka katika mbele ya 
mathbahu ya Yahuwa, katika kukaa magoteni mikono 
yake ikinyoshwa kwa mbingu. Akasimama akawaba- 55 
rikia makutano yote ya Israeli kwa sauti kuu, akisema, 

“s Yahuwa abarikiwe aliyewapa watu wake Israeli ku- 56 
starehe kwa mambo yote al yoahidi. Halikupunguka 
neno moja katika ahadi yake njema, aliyeahidi kwa 
mkono wa Musa mtumwa wake. Yahuwa Muungu wetu 57 
akae naswi, kama alivyokuwa na baba zetu, asituache, 

B 


Google 


26 CHA KWANZA 


58 asitoke kwetu. Ainamishe mioyo yetu kwake, tuende 
katika njia zake zote, tuzishike amri zake, na sheria 
59 zake, na hukumu zake, alizowaamuru baba zetu. Na 
haya maneno yangu, niliyoyaomba mbele ya Yahuwa, 
yawe karibu na Yahuwa Muungu wetu, mchana na usiku, : 
amfanyie hukumu mtumwa wake, na hukumu ya watu 

60 wake Israeli wakati wote mambo yatakapo. Watu wote 
wa ulimwenguni wajue kama Yahuwa ndiye Muungu, 

61 hakuna mwingine. Moyo wenu uwe mkamilifu kwa 
Yahuwa Muungu wetu, kwenda katika sheria zake, na 
kushika amri zake, kama leo.” 

62 Mfalme, na Israeli wote pamoja naye, wakatoa thabihu 

63 mbele za Yahuwa. Sulemani akatoa thabihu ya amani, 
aliyotoa kwa Yahuwa, ng'ombe elfu asharini na mbili, 
na kondoo elfu mia na asharini. Mfalme na waana wa 
Israeli wote wakafanya wakf nyumba ya Yahuwa. 

64 Siku ile mfalme akatakasa kati ya behewa iliyo mbele 
ya nyumba ya Yahuwa, kwani huko akatoa kafara na 
sadaka za unga, na shahamu za thabihu za amani, kwani 
mathbahu ya shaba iliyo mbele ya Yahuwa ndogo kuliko 
kuzipokea kafara, na sadaka za unga, na shahamu za 
thabihu za amani. 

65 Wakati ule Sulemani akafanya karamu na Israeli wote 

” pamoja naye, makutano mengi, kutoka kuingia kwa Ha- 
math hatta mto wa Misri, mbele ya Yahuwa Muungu 
wetu, siku saba na siku saba, siku arobatashara. 

66 Hatta siku ya nane akaagana na watu, wakambarikia 
mfalme, wakaenda kwa hema zao, wakifurahi na waki- 
pendezewa moyoni kwa wema wote Yahuwa aliomfanyia 
Daud mtumwa wake, na Israeli watu wake. 

9 IKAWA Sulemani alipokwisha kuijenga nyumba ya 
Yahuwa, na nyumba ya mfalme, na killa shauko Sule- 

2 mani aliyotaka kufanya, Yahuwa akamtokea Sulemani 
marra ya pili kama alivyomtokea Gibeon. 

3 Yahuwa akamwambia, “ Nimesikia kuomba kwako 
na kusihi, ulikotoa mbele yangu. Nimeitakasa nyu- 
mba hiyo, uliyoijenga, niweke huko jina langu milele, na 

4 macho yangu na moyo wangu utakuwako dayima. Nawe 
ukienda mbele yangu, kama alivyokwenda Daud baba 
yako, kwa ukamilifu wa moyoni, na kwa adili, ufanye 
kwa killa nililokuamuru, ulishike sheria zangu na huku- 

5 mu zangu, nitafanya imara kiti cha ufaume wako juu 


Google 


CHA WAFALME, IX. 27 


ya Israeli milele, kama nilivyomwahidia Daud baba wa- 
ko, nikisema, Hutapunguka mtu juu ya kiti cha Israeli. 

Mkigeuka katika kunifuata, ninyi na watoto wenu, 6 
wala hamzishiki amri zangu na sheria zangu, nilizozi- 
weka mbele zenu, mkienda, mkiitumikia miungu mi- 
geni, mkiiabudu, nitawakata Israeli katika inchi nili- 7 
yowapa, na nyumba hii, niliyoitakasa kwa jina langu, 
nitaiondosha katika mbele yangu, na Israeli itakuwa 
mfano na neno la aibu katika watu wote. Na nyumba 8 
hii, iliyo juu, killa apitaye ataajabu, atafyonya. Wata- 9 
sema, mbona Yahuwa ameitendea hivi inchi na nyumba 
hii? Watasema, Kwa sababu walikuwa wamemwacha 
Yahuwa Munngu wao, aliyewaleta baba zao katika inchi 
ya Misri, wakaishika miungu migeni, wakaiabudu, kwa 

sababu hii Yahuwa ameleta juu yao mabaya yote haya.” 

Ikawa miaka asharini ilipopita, Sulemani alipokwisha 10 
kujenga nyumba mbili, nyumba ya Yahuwa na nyumba 
yake mfalme, Hiram mfalme wa Turo amemletea Sule- 11 
mani mierezi na miberoshi, na thahabu, kwa haja zake 
zote, Sulemani mfalme akampa Hiram miji asharini ya 
katika inchi ya Galilaya. Hiram akatoka katika Turo 12 
kuitazama miji aliyompa Sulemani, wala haikumpendeza. 
Akasema, “Miji gani hii uliyonipa, ndugu yangu?” 13 
Akaiita inchi ya Kabul hatta leo. Hiram akampelekea 14 
mfalme talanta sitini za thahabu. 

Na hii sababu ya kutoa alikotoa mfalme Sulemani; illi 15 
kuijenga nyumba ya Yahuwa, na nyumba yake yeye, na- 
Millo, na ukuta wa Yerusalemi, na Hazor, na Megiddo, 
na Gezer. 

Farao mfalme wa Misri amepanda akatwaa Gezer, aka- 16 
iteketeza kwa moto, akawaua Wakanaani waliokaa mjini, 
akaitoa kwa zawadi kwa binti yake, mkewe Sulemani. 

Sulemani akajenga Gezer, na Bethoron ya chini, na 17 
Baalath, na Tadmor iliyo nyikani, katika inchi; na 18 
miji yote ya kuwekea iliyo yake Sulemani; na miji ya 19 
magari yake na miji ya watu wake wapandao frasi, na 
killa alichopenda kujenga Sulemani katika Yerusalemi, 
na katika Lebanoni, na katika inchi yote ya mamlaka 

ake. 
i Watu wote waliosalia, Waamori, Wahiti, Waperizi, 20 
Wahiwi na Wayebusi, wasio waana wa Israeli, watoto 21 
wao waliosalia baada yao katika inchi, waana wa Israeli 
B 2 


Google 


23 = CHA KWANZA 


wasioweza kuwaharibu kabisa, hawa Sulemani akawatia 

22 katika kazi ya utumwa hatta leo. Lakini katika waana 

= wa Israeli Sulemani hakutia mtu utumwani; ndio watu 
wa vita, na wangoje wake, na wakuu wake, na akida 
zake, na wakuu wa magari yake, na watu wake wa 

23 kupanda frasi. Hawa maakida wakuu walio juu ya kazi 
yake Sulemani, mia tanu na hamsini, waliowaamuru 
watu watendao kazi. 

24 Binti Farao akapanda katika mji wa Daud, katika 
nyumba yake, aliyomjengea. Ndipo alipojenga Millo. 

25 Marra tatu killa mwaka Sulemani akatoa kafara na 
thabihu za amani juu ya mathbahu aliyomjengea Ya- 
huwa, akavukiza buhuri juu ya mathbahu iliyoko mbele 
ya Yahuwa. Akaimaliza nyumba. 

26 Mfalme Sulemani akajenga merikebu katika Ezion 
Geber, iliyo pamoja na Eloth, katika pwani kwa Bahari 

27 ya Sham, katika inchi ya Edom. Hiram akapeleka kati- 
ka merikebu watumwa wake, watu wa merikebuni wenyi 
kuijua bahari, pamoja na watumwa wake Sulemani. 

28 Wakafika Ofir wakapata huko thahabu, talanta aroba 
mia na asharini, wakamletea mfalme Sulemani. 

10 NA malkiya ya Sheba akisikia habari za Sulemani 
kwa jina la Yahuwa, akaja amjaribu kwa maneno ya 

R fumba. Akaingia kwa Yerusalemi kwa asikari wengi 
sana, na ngamia wachukuao manukato, na thahabu nyi- 
ngi sana, na vito vya thamani, wakaja kwa Sulemani, 

3 akamwambia pia aliyo nayo moyoni mwake. Sulemani 
akamwonyesha maneno yake yote, wala hakuna neno 
alilofichiwa mfalme, asimwonyeshe. 

4 Akaona malkiya wa Sheba hekima yote ya Sulemani, 

95 na nyumba aliyoijenga, na nyama za mezani mwake, 
na kikao cha watumishi wake, na kusimamia kwao 
wangoje wake, na mavazi yao, na wanyweshaji wake, na 
daraja yake ya kupanda katika nyumba ya Yahuwa, 

6 roho yake ikazimia. Akamwambia mfalme, 

““ Ndizo kweli habari nilizozisikia katika inchi yangu 

7 za mambo yako na za hekima yako. Nami sikuzisadiki 
habari hatta nilipokuja, macho yangu yakaona, wala 
sikuambiwa nusu; umezidi kwa hekima na kufanikiwa 

8 kuliko habari nilizozisikia. Heri watu wako, na heri 
watumwa hawa wako wasimamao mbele yako sikuzote 

9 wakisikia hekima yako. Abarikiwe Yahuwa Muungu 


Google 


CHA WAFALME, X. 29 


wako akupendaye, akuweke kitini mwa Israeli ; katika 
mapenzi yake Yahuwa kwa Israeli ya milele ameku- 
fanya mfalme, ufanye hukumu na haki.” 

Akampa mfalme talanta za thahabu mia na asharini, 10 
na manukato mengi mengi sana, na vito vya thamani ; 
hayaji tena manukato kama hayo kwa kuwa mengi, ali- 
yompa mfalme Sulemani malkiya wa Sheba. 

Na merikebu za Hiram zilizoleta thahabu katika Ofir, 11 
zikaleta katika Ofir miti mialmugi mingi sana, na vito 
vya thamani. Mfalme akafanya kwa miti mialmugi 12 
mihimili ya nyumba ya Yahuwa na nyumba ya mfalme, 
na vinubi na vinanda vyao wakuimba. Haiji miti mi- 
almugi kama hìi, wala haionekani hatta leo. 

Mfalme Sulemani akampa malkiya wa Sheba killa 13 
haja yake aliyotaka, nazo tena alizompa kwa mkono 
wake mfalme Sulemani. Akageuka, akaenda zake kwa 
inchi yake, yeye na watumwa wake. 

Bassi uthani wake thahabu iliyomfikia Sulemani katika 14 
mwaka mmoja, ndiyo talanta sita mia sitini na sita. Nazo 15 
za wafanya biashara, na biashara ya manukato na wa- 
falme wote wa Arabuni na wakuu wa inchi. 

Mfaime Sulemani akafanya ngao za thahabu iliyofuli- 16 
wa miteen. Sita mia za thahabu akazitoa kwa killa ngao. 
Na ngao thelatha mia za thahabu iliyofuliwa, mani tatu t7 
za thahabu akazitoa kwa killa ngao. Mfalme akaziweka 
katika nyumba ya mwitu wa Lebanoni. 

Mfalme akafanya kiti kikubwa cha pembe akakifu- 18 
nikiza kwa thahabu safi. Kiti kikawa na daraja sita, na 19 
juu yake imeviringa nyuma, na mikono pande mbili za 
pahali pa kuketi, na simba wawili wakisimama kwa mi- 
kono. Na simba kumi na mbili wakisimama juu ya 20 
daraja sita huko na huko. Wala hakikuwa kwa mfano 
wake katika faume zote. 

Na vyombo vyote vya kunywea vya mfalme Sulemani 21 
thahabu, na vyombo vyote vya nyumba ya mwitu wa 
Lebanoni thahabu safi; hakuna fetha, haikuwa na tha- 
mani siku za Sulemani. Kwani mfalme alikuwa na 22 
merikebu za Tarashishi baharini pamoja na merikebu za 
Hiram. Marra moja katika miaka mitatu zikaja meri- 
kebu za Tarashishi, zikileta thahabu,na fetha, pembe, na 
nyani na tausi. 

Mfalme Sulemani akawapita wafalme wote wa du- 23 

B 8 


Google 


30 | CHA KWANZA 


24 mani kwa mali, na kwa hekima. Ulimwengu wote 
ukamtafuta Sulemani, wasikie hekima Muungu aliyo- 
25 mtia moyoni. Wakaleta killa mtu zawadi yake, vyombo 
vya fetha, na vyombo vya thahabu, na mavazi, na selaha, 
na manukato, frasi na nyumbu, mwaka kwa mwaka. 

26 Sulemani akakusanya magari na wapandao frasi : ali- 
kuwa na magari elfu na mia 'nne, na wapandao frasi 
elfu kumi na mbili, aliowaweka katika miji ya magari 

27 na pamoja, na mfalme katika Yerusalemi. Mfalme aka- 
fanya fetha katika Yerusalemi kama mawe, na mierezi 
akafanya kama mikuyu ya boondeni kwa kuwa mingi. 

28 Frasi za Sulemani zikatoka katika Misri, na nyuzi za 
kitani, wafanya biashara wake mfalme wakapata nyuzi 

29 za kitani kwa thamani. Gari likaja likatoka katika 
Misri kwa sita mia za fetha, na frasi kwa mia na ham- 
sini. Vivyo wakawaletea wafalme wote wa Wahiti na 
wafalme wa Sham kwa mkono wao. 

11 MFALME Sulemani akawatamani waanawake wengi 
walio wageni, pamoja na binti yake Farao, waanawake 

2 Wamoabi, Waamoni, Waedomi, Wazidoni, Wahiti, ma- 
taifa aliyowaambia Yahuwa waana wa Israeli, msiingie 
kwao, wala wasiingie kwenu; hakika watáwageuza mo- 
yo wenu kwa miungu yao. Sulemani akaambatana nao 

3 kwa kuwapenda. Akawa na wake saba mia waana wa 
watu, na masuria thelatha mia, wake wake wakamgeuza 
moyo. 

4 Ikawa Sulemani alipokuwa mzee wakewe wakamgeuza 
moyo kwa miungu mingine, wala moyo wake si mka- 
milifu na Yahuwa Muungu wake kama moyo wa Daud 
baba yake. 

5 Sulemani akawafuata Ashtoreth muungu mke wao 

6 Wazidoni, na Milkom chukizo la Waamoni. Sulemani 
akatenda vibaya machoni pa Yahuwa, wala hakumfuata 
Yahuwa kabisa kama Daud baba wake. 

7 Sulemani akamjengea mahali pa juu Kemoshi, chu- 
kizo wao Wamoabi, katika kilima kilichopo mbele ya 
Yerusalemi, na Moleki chukizo wao waana wa Amoni. 

8 Vivyo akawafanyia wakewe wageni wote, wakavukiza 
buhuri wakaitolea thabihu miungu yao. 

9 Yahuwa akakasirika na Sulemani kwa sababu moyo 
wake umemgeukia Yahuwa Muungu wa Israeli, aliyem- 

10 tokea marra mbili, akamwamuru kwa jambo hili, asiwa- 


Google 


CHA WAFALME, ZI. 8l 


fuate miungu mingine. Lakini yeye hakuzishika amri 
zake Yahuwa. 

Yahuwa akamwambia Sulemani, “Kwani umeyafa- 11 
nya haya, wala hukuyashika maagano yangu na sheria 
zangu nilizokuamuru, nitakurarulia ufalme, nitampa 
mtumwa wako. Illa siku zako sitafanya haya kwa 12 
sababu ya Daud baba wako : nitaurarua katika mkono wa 
mwana wako. Lakini sitaondoa ufaume wote pia: ni- 13 
tampa mwana wako kabila moja, kwa sababu ya Daud 
mtumwa wangu na kwa sababu ya Yerusalemi niliou- 
chagua.” 

Yahuwa akamwondokeshea Sulemani adui, Hadad 14 
Mwedomi, wa wazao wake mfalme wa Edom. 

Ikawa Daud akiwako katika Edom, Yoab mkuu wa 15 
jeshi akipanda awazike waliouawa, akampiga killa mu- 
me katika Edom. Kwani Yoab alikaa huko miezi sita 16 
na Israeli wote, hatta akapoteza killa mume katika 
Edom. Hadadi yule akakimbia na watu Waedomi wa- 17 
tumwa wa baba wake pamoja naye waende katika Misri, 
akiwa Hadad mtoto. Wakaondoka katika Madian, wa- 18 
kafika Paran, wakachukua nao watu wa katika Paran, 
wakafika Misri kwa Farao mfalme wa Misri, aliyempa 
nyumba, akamwamria vyakula, akampa mashamba. 

Hadadi akapendeza machoni pa Farao, hatta aka-.J19 
mwoza ndugu ya mkewe, ndugu wa Tahpenes aliye mal- 
kiya. Ndugu wa Tahpenes akamzalia Genubath mwa- 20 
nawe, aliyemlea Tahpenes katika nyumba ya Farao. 
Genubath akakaa katika nyumba ya Farao pamoja na 
waana wa Farao. 

Naye Hadadi aliposikia katika Misr kama Daud 21 
amelala na babaze, na Yoab jemadari wa jeshi amekula, 
Hadadi akamwambia Farao, ““ Unipe ruksa, niende kwa 
inchi yangu.” Farao akamwambia, “ Umepunguka 22 
nini kwangu, utake kurudi kwainchi yako?” Akajibu, 

“ Sikupunguka kitu, lakini unipe ruksa tu.” 

Muungu akamfanyia adui, Reson wa Elyada, aliyem- 23 
kimbilia bwana wake Hadadezer mfalme wa Zoba. 
Akakusanya watu akawa mkuu wao, Daud alipowaua. 24 
Wakaenda Dameski, wakakaa humo, akamiliki katika 
Dameski. Naye adui wa Israeli siku zote za Sulemani, 25 
kama mathara yake Hadadi, akawachukia Israeli, aka- 
miliki juu ya Sham. 


Google 


32 . CHA KWANZA 


26 Na Yaraboam wa Nebat, Mwefrati wa Zereda, mtumwa 
wake Sulemani, na jina lake mamaye Zerua, mwanamke 
aliyefiwa na mumewe, akainua mkono juu ya mfalme. 

27 Na jambo hili ndilo alivyomwinulia mfalme mkono. 
Sulemani akajenga Millo, akafunga palipofunguka mji 

23 wa baba yake Daud. Na huyu Yaraboam mtu hodari 
wa nguvu, Sulemani akamwona kijana mtendaji, aka- 
’mweka juu ya mambo ya nyumba ya Yusuf. 

29 Ikawa zamani zile, Yaraboam akitoka katika Yerusa- 
lemi, akamkuta njiani Ahiya Mshiloni nabii, akawa 

30 amevaa vazi jipya, nao wawili peke yao mashamba. Ahi- 
ya akalishika vazi jipya alilo nalo akalirarua vipande 

31 thenashara. Akamwambia Yaraboam, “ Utwae vipande 

kumi, kwani ndivyo alivyosema Yahuwa Muungu wa 
Israel:, Nitaurarua ufalme katika mkono wa Sulemani, 

32 nitakupa na wewe makabila kumi. Illa yeye atakuwa 
na kabila moja kwa ajili ya mtumwa wangu Daud, na 
kwa ajili ya Yerusalemi, mji niliouchagua katika miji 

38 yote ya makabila ya Israeli. Kwa sababu wamenia- 
cha mimi, wakaabudu Ashtoreth, muungu mke wa Wazi- 
doni, Kemoshi muungu wa Wamoabi, na Milkom mu- 
ungu wa waana wa Amoni, wala hawakuenda katika njia 
zangu wafanye vema machoni pangu, sheria zangu na hu- 

34 kumu zangu, kama Daud baba yake. Wala sitatwaa 
ufalme wote katika mkono wake, lakini yeye atakuwa 
mkuu siku zote za maisha yake, kwa ajili ya mtumwa 
wangu Daud niliyemehagua, kwa sababu amezishika 

39 amri zangu na sheria zangu. Nitautwaa ufalme ka- 
tika mkono wa mwana wake, nitakupa na wewe maka- 

36 bila kumi. Nitampa na mwana wake kabila moja, Daud 
mtumwa wangu apate kuwa na taa sikuzote mbele 
yangu katika Yerusalemi, mji niliouchagua niweke huko 

37 jina langu. Nitakutwaa wewe, nawe utamiliki kwa 
ginsi roho yako ilivyotamani, utakuwa mfalme juu ya 

3S Israeli. Itakuwa, ukisikia yote nitakayokuamuru, uki- 
enda katika njia zangu, ukiyatenda yaliyo mema ma- 
choni pangu, kama Daud mtumwa wangu alivyotenda, 
nitakuwa nawe, nitakujengea nyumba imara, kama nili- 

39 vyomjengea Daud, nitakupa wewe Israeli. Nitatesa wa- 
zao wa Daud kwa sababu hiyo, illa si dayima.” 

40 Sulemani akataka kumua Yaraboam. Akaondoka Ya- 
raboam akakimbia katika Misri kwa Shishak mfalme 


Google 


CHA WAFALME, X11. 33 


wa Misri, akawa katika Misri hatta alipokufa Sule- 
mani. 

Nayo yaliyosalia ya Sulemani, maneno yake na ali- 41 
yoyafanya yote, na hekima yake, siyo yaliyoandikwa 
katika kitabu cha matendo yake Sulemani? Na siku 42 
alizomiliki Sulemani katika Yerusalemi juu ya Israeli 
wote miaka arobaini. Sulemani akalala na baba zake 43 
akazikwa katika mji wa Daud baba yake, na Rehaboam 
mwanawe akamiliki mahali pake. 

REHABOAM akaenda Shekem, kwani Israeli wote 12 
wamekuja Shekem, wamfanye mfalme. Ikawa Yara- 2 
boam wa Nebat aliposikia, naye yuko katika Misri, kwani 
amekimbia mbele ya Sulemani mfalme, Yaraboam aka- 
kaa kitako katika Misr, wakapeleka wakamwita. 3 

Na Yaraboamna jamii ya Israeli wakaja wakamwambia 
Rehaboam, wakasema, “ Baba yako alifanya mzigo wetu 4 
mzito, nawe upunguze utumwa mwingi wa baba yako 
na mzigo mzito aliotuchukuza, naswi tutakutumikia.” 

Akawaambia," Mwende zenu siku tatu, mnirudie tena.” 5 
. Watu wakaenda zao. 

Mfalme Rehaboam akataka shauri kwa wazee waliosi- 6 
mama mbele ya Sulemani baba yake alipo hayi, akasema, 
“Kwa shauri lenu niwajibuje watu hawa?” Waka- 7 
mwambia, wakasema, “ Ukiwa mtumwa wao watu hawa- 
leo, ukiwatumikia, ukiwajibu, ukiwaambia maneno ma- 
zuri, nao watakuwa watumwa wako dayima.” 

Akaliacha shauri la wazee walilompa, akatakashauri 8 
kwa vijana waliokua pamoja naye, wakasimama mbele 
yake, Akawaambia, “ Shauri gani lenu tuwajibu watu 9 
hawa, waliosema nami, wakinena, Upunguze mzigo alio- 
tuchukuza baba yako ?” 

Nao vijana waliokua pamoja naye wakamwambia, 10 
wakisema, “ Uwaambie hivi watu hawa waliokwambia, 
wakisema, Baba yako amefanya mzigo wetu mzito, 
nawe utupunguzie; uwaambie hivi, Kidole changu ki- 
nene kuliko kiuno cha baba yangu. Bassi baba yangu 11 
amewachukuza mzigo mzito, mimi nitauzidisha mzigo 
wenu; baba yangu amewarudi kwa mijeledi, nami nita- 
warudi kwa 'nge.” 

' Yaraboam na watu wote wakamjia Rehaboam siku 12 
ya tatu, mfalme alivyoamuru, akisema, “ Mnirudie siku 
ya tatu.” Mfalme akawajibu watu mazito, akaliacha 13 


Google 


3d CHA KWANZA 


14 shauri la wazee walilompa. Akawaambia kwa shauri la 
vijana, akisema, “ Baba yangu ameifanya mizigo yenu 
mizito, nami nitaizidisha mizigo : baba yangu amewarudi 

15 kwa mijeledi, nami nitawarudi kwa 'nge.” Wala mfalme 
hakuwasikia watu, kwani jambo hili la mbele yake Ya- 
huwa, neno lake liwe imara, Yahuwa alilomwambia Ya- 
raboam wa Nebat kwa Ahiya Mshiloni. 

16 Israeli wote wakaona kama mfalme hawasikilizi, watu 
wakamjibu mfalme wakinena, “ Sehemu gani tunayo 
katika Daud? wala urithi katika mwana wa Yese. Kwa 
hema zenu, ee Israeli : angalie nyumba yako mwenyewe, 

17 Daud.” Israeli wakaenda zao kwa hema zao. Nao wa- 
ana wa Israeli waliokaa katika miji ya Yuda, Rehaboam 

18 akawamiliki wao. Mfalme Rehaboam akampeleka Ado- 
niram, aliye juu ya kutoa, Israeli wote wakamtupia 
mawe, akafa. Mfalme Rehaboam akaharaka akapanda 

19 katika gari lake akimbie kwa Yerusalemi. Israeli akaasi 
juu ya nyumba ya Daud hatta leo. 

20 Ikawa Israeli wote waliposikia kama Yaraboam ame- 
rudi, wakapeleka wakamwita kwa makusanyiko, waka- 
mfanya mfalme juu ya Israeli wote; wala hakuna wa- 
fuatao nyumba ya Daud, illa kabila ya Yuda peke 

ake. 

27 Hatta Rehaboam alipofika Yerusalemi, akakusanya 
nyumba yote ya Yuda, pamoja na kabila ya Benyamin, 
watu wateule elfu mia na themanini walio hodari, wapi- 
gane na nyumba ya Israeli, warudishe ufalme kwa Reha- 
boam wa Sulemani. 

22 Likawa neno la Muungu kwa Shemaya mtu wa Mu- 

23 ungu, akisema, “Mwambie Rehaboam wa Sulemani, 
mfalme wa Yuda, na nyumba yote ya Yuda na Benyamin 

24 na watu waliosalia, ukisema, Ndilo asemalo Yahuwa, 
Msiende wala msipigane na ndugu zenu waana wa Ís- 
raeli : rudini killa mtu nyumbani kwake, kwani jambo 
hili la mbele yangu.” Wakalisikiliza neno la Yahuwa, 
wakarudi, wakaenda zao, kwa neno la Yahuwa. 

25 Yaraboam akajenga Shekem katika mlima Efraim, 
akakaa huko. Akatoka huko akajenga Penuel. 

26  Yaraboam akasema moyoni mwake, “ Ufalme utarudi 

27 upesi kwa nyumba ya Daud. Watu hawa wakipanda 
watoe thabihu katika nyumba ya Yahuwa kwa Yeru- 
salemi, moyo wa watu hawa utamrudia bwana wao, Reha- 


Google 


CHA WAFALME, XIII. 35 


boam mfalme wa Yuda, wataniua mimi, watarudi kwa 
Rehaboam mfalme wa Yuda.” 

Mfalme akafanya shauri, akafanya ng'ombe mbili za 28 
thahabu, akawaambia, “ Kuzito kwenu kupanda kwa 
Yerusalemi: tazama miungu yenu, ee Israeli, iliyowa- 
pandisha katika inchi ya Misri.” Akaweka moja katika 29 
Betel, na ya pili akaiweka katika Dan. Jambo lili li- 30 
kawa thambi, kwani watu wakaenda mbele yake moja 
hatta kwa Dan. 

Akafanya nyumba ya mahali pa juu, akafanya wako- 31 
hani wa watu walio wanyonge, wasio wa waana wa Lawi. 
Yaraboam akaamuru siku kuu katika mwezi wa nane, 32 
siku hamstashara ya mwezi, kama siku kuu iliyo katika 
Yuda, akatoa juu ya mathbahu. Akafanya hivi katika 
Betel, akitoa thabihu kwa ng'ombe alizozifanya. Aka- 
weka katika Betel wakohani wa mahali pa juu alipopa- 
fanya. 

Akatoa juu ya wathbahu aliyoifanya katika Betel, 33 
siku ya hamstashara ya mwezi wa nane, mwezi aliou- 
penda moyoni mwake. Akaamuru siku kuu kwa waana 
wa Israeli : akatoa juu ya mathbahu, akavukiza buhuri, 

AKAJA mtu wa Muungu katika Yuda kwa neno 13 
la Yahuwa hatta Betel. Yaraboam akasimama penyi 
mathbahu avukize buhuri. Akalia juu ya mathbahu, 2 
kwa neno la Yahuwa, akasema, “ Ee mathbahu, mathba- 
hu, ndilo alisemalo Yahuwa, Angalia, mtoto atazaliwa 
katika nyumba ya Daud, jina lake Yosiya, atatoa juu 
yako wakohani wa mahali pa juu wavukizao buhuri juu 
yako, na mifupa ya watu itateketea juu yako.” Akatoa 3 
ishara siku ileile, akisema, “ Ndiyo ishara aliyoinena 
Yahuwa, Tazama, mathbahu itapasuka, na majifu yaliyo 
juu yake yatamwagika.” 

Ikawa mfalme Yaraboam alipoyasikia maneno yake 4 
mtu wa Muungu, aliyelia juu ya mathbahu iliyoko ka- 
tika Betel, akanyosha mkono katika mathbahu akisema, 
“Mkamateni.” Mkono wake aliounyosha juu yake uka- 
kauka, wala hakuweza kuuvuta tena kwake. Mathbahu 
ikapasuka, majifu yakamwagika katika mathbahu, kwa 
ishara aliyoitoa mtu wa Muungu kwa neno la Yahuwa. 

Mfalme akajibu akamwambia mtu wa Muungu, 6 
“Uombe sasa mbele ya Muungu wako, ukaniombee, 
mkono wangu unirudikie.” Mtu wa Muungu aka- 


en 


Google 


36 CHA KWANZA 


mwomba Yahuwa, mkono wake mfalme ukamrudikia, 
ukawa kama kwanza. 

7. Mfalme akamwambia mtu wa Muungu, “ Njoo nami 

8 kwangu, ujiburudishe, nami nitakupa thawabu.” Mtu 
wa . Muungu akamwambia mfalme, “ Ukinipa nusu ya 
nyumba yako, sitaingia kwako, wala sitakula chakula 

9 wala sitakunywa maji pahali hapo. Kwani ndivyo nili- 
vyoagizwa kwa neno lake Yahuwa, akisema, Usile cha- 
kula, wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyo- 

10 jilia. » Akaenda njia ngineyo wala hakurudi kwa njia 
aliyojia kwa Betel. 

ll Nabii mmoja mzee akakaa katika Betel, akaja mwa- 
nawe, akamwambia killa alilolifanya mtu wa Muungu 
siku ile katika Betel, na maneno aliyomwambia mfalme, 

12 wakamwambia baba wao. Baba wao akawambia 
“ Kwa njia ipi amekwenda?” Kwani waanawe wa- 
meiona njia aliyoiendea mtu wa Muungu, aliyetoka ka- 

13 tika Yuda. Akawaambia waanawe, “ Nitandikie punda.” 
Wakamtandikia punda, akapanda. 

14 Akamfuata mtu wa Muungu akamwona akikaa kitako 
'chini yake mwela, akamwambia, “Siwe mtu wa Mu- 
ungu aliyetoka katika Yuda?” Akamwambia, “Ndimi.” 

15 Akamwambia, “Uje kwangu nyumbani, ukale cha- 

16 kula.” Akamwambia, s Siwezi) kurudi nawe, wala kuingia 
kwako, wala sili chakula wala sinywi maji nawe pahali 

17 hapo. Kwani nimeambiwa kwa neno la Yahuwa, Usile 
chakula wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile 
uliyoiendea.” 

18 Akamwambia, “ Nami nabii kama wewe, malaka 
akaniambia kwa neno la Yahuwa akisema, U mlete nawe 
nyumbani mwako ale chakula, akanywe maji,” akisema 

19 uwongo. Akarudi naye, akala chakula nyumbani mwa- 
ke, akanywa maji. 

20 Ikawa wakikaa kitako mezani, neno la Yahuwa kwa 

21 nabii aliyemrudisha; akamlilia mtu wa Muungu aliye- 
toka katika Yuda, akinena, “ Ndilo asemalo Yahuwa, 

Kwa sababu umemwasi kanwa la Yahuwa, wala hukui- 

22 shika amri aliyokuamuru Muungu wako Yahuwa, uka- 
rudi, ukala chakula, ukanywa maji pahali alipokuambia, 
usile chakula wala usinywe maji, mzoga wako hautai- 
ngia mazikoni mwa baba zako.” 


23 Ikawa alipokwisha kula chakula na kunywa, akam- 


Google 


CHA WAFALME, XIV. 37 


tandikia punda nabii aliyemrudisha. Akaenda zake. 24 
Simba akamkuta njiani, akamua. Mzoga wake uka- 
tupwa njiani, punda akisimama karibu yake, na simba 
akisimama karibu ya mzoga. 

Watu wakapita wakauona mzoga umetupwa njiani, 25 
na simba akisimama karibu na mzoga, wakaja, wakaleta 
habari katika mji akaamo nabii mzee. Akasikia nabii 26 
aliyemrudisha katika njia, akanena, “Ndiye mtu wa 
Muungu, aliyemwasi kanwa la Yahuwa, Yahuwa akam- 
toa kwa simba, akamvunja, akamua, kwa neno la Ya- 
huwa alilomwambia.” Akawaambia waanawe, akasema, 27 
“ Mnitandikie punda,” wakatandika. 

Akaenda, akauona mzoga umetupwa njiani na simba 28 
na punda wakisimama karibu na mzoga, simba hakuula 
mzoga wala hakumvunja punda. Nabii akautwaa mzo- 29 
ga wake mtu wa Muungu, akautia juu ya punda, akau- 
leta ; akaja mjini nabii mzee, wakae matanga, wamzike. 
Akauweka mzoga katika kaburi lake yeye, wakamlılia, 30 
“Ah! ndugu yangu!” 

Ikawa alipokwisha kumzika, akawaambia waanawe 31 
akisema, “ Nikifa mimi, mnizike katika kaburi alimo- 
zikwa mtu wa Muungu, 'mweke mifupa yangu kando la 
mifupa yake. Kwani neno aliloililia mathbahu iliyoko 32 
Betel kwa neno la Yahuwa, na nyumba zote za mahali 
pa juu zilizoko mijini mwa Samaria, litakuwa yakini.” 

Baada ya haya Yaraboam hakurudi katika njia yake 33 
mbovu, akafanya tena wakohani wa mahali pa juu, ka- 
tika watu walio wanyonge. Killa aliyetaka akamjaza 
mkono akawa wa wakohani wa mahali pa juu. 

Jambo hili likawa thambi kwa nyumba yake Yaraboam 34 
hatta kuiharibu na kuifuta katika usoni pa inchi. 

SIKU zile akaugua Abiya wa Yaraboam. Yaraboam 14 
akamwambia mkewe, “OUndoke bass, ujigeuze wasi- 2 
kujue mkewe Yaraboam, ukaende Shilo. Yuko huko 
Ahiya nabii aliyeninena mimi mfalmejuu ya watu hawa. 
Twae mkononi mikate kumi, na biskwiti na mtungi 3 
wa asali, ukamwendee : atakwambia kijana atakuwaje.” 

Akafanya hivi mkewe Yaraboam, akaondoka akaenda 4 
Shilo, akaja nyumbani kwa Ahiya. Wala Ahiya haku- 
weza kuona, kwani macho yake yamepofuka kwa sababu 
ya uzee wake. 

Yahuwa akamwambia Ahiya, “ Angalia, mkewe Yara- 5 


Google 


38 CHA KWANZA 


boam anakuja akuulize neno kwa mwanawe, kwani ha- 
wezi: hivi na hivi umwambie; na katika kuingia ataji- 
fanya mgine.” | 

6 Ikawa Ahiya aliposikia sauti ya miguu yake akija 

mlangoni, akanena, “Ingia, mkewe Yaraboam, mbona 
wajifanya mgine? nami nimepelekwa kwako mazito. 

7 Uende, umwambie Yaraboam, Ndilo alilosema Yahuwa 
Muungu wa Israeli, Nikiwa nimekutukuza katika watu, 

8 nikakufanya mkuu juu ya watu wangu Israel, nika- 
tenga ufalme katika nyumba yake Daud, nikakupa wewe, 
wala hukuwa kama mtumwa wangu Daud, aliyezishika 
amri zangu, akanifuata kwa moyo wake wote, asifanye 

9 illa yaliyo mema machoni pangu ; ukakosa kuliko wote 
waliokutangulia: umekwenda ukajifanya miungu mi- 
ngine na zilizoyeyuka unikasirishe, ukanitupa nyuma 

10 yako; kwa sababu hiyo nami nitaleta mabaya juu ya 
nyumba yake Yaraboam, nitamkatia Yaraboam killa 
mume, aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Nita- 
waondoa waliobaki wa nyumba yake Yaraboam kama 

J1 huondoa mavi hatta itakapokwisha pia. Afaye wa Yara- 
boam mjini mbwa zitamla, afaye mashamba zitamla 

12 ndege za anga, kwani Yahuwa amenena. Nawe uondoke 
urudi nyumbani kwako: utakapoingia miguu yako ka- 

13 tika mji kijana atakufa. Israeli wote watamlilia, wata- 
mzika, kwani ndiye peke yake wa Yaraboam atakaye- 
ingia kaburini; kwani naye limeonekana jambo lililo 
jema kwa Yahuwa Muungu wa Israeli katika nyumba 

14 yake Yaraboam. Naye Yahuwa ataweka mfalme juu ya 
Israeli atakayeharibu nyumba ya Yaraboam siku ile: na 
nini? hatta leo hivi. 

15 WYahuwa atawapiga Israeli kama manyasi yatikisi- 
kavyo katika maji, atawang’oa Israeli katika inchi hii 
njema, aliyowapa baba zao, atawatawanya upande wa pili 
wa mto, kwa sababu wamejifanyia ashera wakimkasiri- 

16 sha Yahuwa. Yahuwa atawatoa Israeli kwa ajili ya ma- 
kosa aliyoyakosa Yaraboam, akawakosesha Israeli.” 

17 Akaondoka mkewe Yaraboam, akaenda, akafika katika 
Tirza, naye akiingia katika kizingiti cha nyumba, kijana 
akafa. 

18 Israeli wote wakamzika, wakamlilia, kwa neno la Ya- 
huwa, alilolinena kwa mkono wa mtumwa wake Ahiya 

19 nabii. Na mambo yake Yaraboam yaliyosalia, ya kupi- 


Google 


CHA WAFALME, XV. 39 


gana na ya kumiliki, yameandikwa katika kitabu cha 
mambo ya siku zao wafalme wa Israeli. Na siku ali- 20 
zomiliki Yaraboam, miaka asharini na miwili. Akalala 
na babaze, akamiliki Nadab mwanawe mahali pake. 

Naye Rehaboam wa Sulemani akamiliki katika Yuda, 21 
mwenyi miaka arobaini na moja Rehaboam alipomiliki, 
akamiliki miaka kumi na saba katika Yerusalemi, mji 
aliouchagua Yahuwa katika makabila yote ya Israeli 
aweke huko jina lake. Na jina la mamaye Naama 
Mwamoni. 

Yuda akafanya maovu machoni pa Yahuwa wakamtia 22 
uwivu, kwa makosa yao waliyoyakosa, kuliko baba zao 
zote. Wakajijengea mahali pa juu, na sanamu, na 23 
ashera, juu ya killa kilima kirefu na chin ya killa mti 
uliomea. Na haniti yuko katika inchi, wakafanya kwa 24 
machukizo vote ya mataifa Yahuwa aliowaondoa mbele 
zao waana wa Israeli. 

Ikawa mwaka wa tano wa mfalme Rehaboam, aka- 25 
panda Shishak mfalme wa Misri juu ya Yerusalemi. 
Akazichukua hazina za nyumba ya Yahuwa na hazina 26 
za nyumba ya mfalme, akazichukua zote. Akazichukua 
ngao zote za thahabu alizozifanya Sulemani. 

“Mfalme Rehaboam akafanya ngao za shaba mahali 27 
pao, akaziamria mkononi mwa wakuu wa walinzi wa- 
liongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Ikawa wakati 28 
mfalme alipoingia katika nyumba ya Yahuwa walinzi wa- 
kazichukua, wakazirudisha katika chumba cha walinzi. 

Na mambo yake Rehaboam yaliyosalia na yote aliyoya- 29 
fanya, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya siku 
zao wafalme wa Yuda? 

Ilikuwa vita kati ya Rehaboam na Yaraboam siku zote. 30 

Rehaboam akalala na babaze, akazikwa na babaze 31 
katika mji wa Daud. Najina la mamaye Naama Mwa- 
moni. Akamiliki mwanawe Abiyam mahali pake. 

MWAKA wa kumi na nane wa mfalme Yaraboam wa 15 
Nebat, akamiliki Abiyam juu ya Yuda. Miaka mitatu 2 
akamiliki katika Yerusalemi. “Na jina la mamaye Maaka 
binti Abishalom. 

Akaenda katika thambi zote za babaye, alizozifanya 3 
mbele yake, wala moyo wake haukuwa mkamilifu na Ya- 
huwa Muungu wake, kama moyo wa Daud babaye. 
Kwani kwa ajili ya Daud, Yahuwa Muungu wake aka- 4 


Google 


40 . CHA KWANZA 


mpa taa katika Yerusalemi, aondokeshe mwanawe ba- 

5 adaye, akafanye imara Yerusalemi. Kwa sababu Daud 
amefanya mema machoni pa Yahuwa, wala hakukosa ka- 
tika yote alyomwamuru, siku zote za maisha yake, illa 
kwa jambo la Uriya Muhiti, 

6 Ikawa vita kati ya Rehaboam na Yaraboam siku zote 
za maisha yake. 

7T Na mambo yote ya Abiyam yaliyosalia, na yote ali- 
yoyafanya, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya 
siku zao wafalme wa Yuda? Ikawa vita kati ya Abi- 

8 yam na Yaraboam. Abiyam akalala na baba zake, wa- 
kamzika katika mji wa Daud. Akamiliki Asa mwanawe 
mahali pake. 

9 Mwaka wa asharini wa Yaraboam mfalme wa Israeli, 

10 akamiliki Asa juu ya Yuda. Akamiliki miaka arobaini 
na mmoja katika Yerusalemi. Na jina la mamaye Maaka, 
binti Abishalom. 

]l Asa akatenda mema machoni pake Muungu, kama 

12 babaye Daud. Akawafukuza haniti katika inchi, aka- 

13 ziondoa sanamu zote walizozifanya baba zake; hatta na 
Maaka mamaye, akamwondoa katika ukuu wake, aliye- 
fanya sanamu ashera. Asa akaikata sanamu yake aka- 

14 iteketeza kwa wadi Kidron. Mahali pa juu hapaliondo- 

shwa, illa moyo wake Asa mkamilifu kwa Yahuwa siku 

l5 zake zote. Akazileta sadaka za baba yake, na sadaka 

zake yeye, katika nyumba yake Yahuwa, fetha, na tha- 
habu, na vyombo. 

16 Palikuwa na vita kati ya Asa na Baasha mfalme wa 
Israeli siku zao zote. 

17 Baasha mfalme wa Israeli akaondoka juu ya Yuda, 
akajenga Rama, asimwache mtu kuingia wala kutoka 
katika kwa Asa mfalme wa Yuda. - 

18 Asa akazitwaa fetha zote na thahabu zilizosalia katika 
hazina za nyumba yake Yahuwa, na katika hazina za 
nyumba ya mfalme, akazitoa mikononi mwa watumwa 
wake, Asa mfalme akazipeleka kwa Benhadad, wa Ta- 
brimon, wa Hezion, mfalme wa Sham, aliyekaa Dameski, 

19 akisema, “ Tumepatana mimi nawe, na baba yangu na 
baba yako: angalia nimekuletea zawadi, fetha na thahabu; 
bassi uvunje patano lako na Baasha mfalme wa Israeli, 
aniondokee mimi.” 

20 Benhadad akamsikilizia mfalme Asa, akapeleka wakuu 


Google 


CHA WAFALME, XV. 41 
wa nguvu zake juu ya miji ya Israeli, akapiga Iyon, na 
Dan, na Abel-bet-Maaka, na Kineroth yote, na katika 
inchi yote ya Naftali. 

Ikawa Baasha aliposikia akaacha kujenga Rama, aka- 21 
enda akakaa Tirza. Mfalme Asa akatangaza katika 22 
Uyuda wote, pasipo mtu asiyesikia, wakayatwaa mawe ` 
ya Rama na miti yake, aliyoijengea Baasha, mfalme Asa 
akajenga nayo Geba ya Benyamin na Mizpa. 

Na mambo yake Asa yaliyosalia, na nguvu zake, na 23 
aliyoyafanya yote, na miji aliyoijenga, hayakuandikwa 
katika kitabu cha mambo ya siku zao wafalme wa Yuda? 
Lakini akiwa mzee alikuwa na ugonjwa wa miguuni. 

Asa akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze 24 
katika mji wa Daud baba yake. Yehoshafat mwanawe. 
akamiliki mahali pake. 

Nadab mwanawe Yaraboam akaanza kumiliki juu 25 
ya Israeli, mwaka wa pili wa Asa mfalme wa Yuda, aka- 
miliki juu ya Israeli miaka miwili. Akafanya vibaya 26 
machoni pa Yahuwa, akaenda katika njia ya baba yake, 
na katika kosa lake alivyowakosesha Israeli. 

Baasha wa Ahiya, wa nyumba ya Issakar, akamfanyia 27 
shauri, Baasha akampiga kwa Gibbethon, ulio wa Wafi- 
listi, kwani Nadab na Israeli wote wakauhusuru Gibbe- 
thon. Mwaka wa tatu wa Asa mfalme wa-Yuda Baasha 28 
akamua, akamiliki mahali pake. 

Ikawa alipomiliki akawapiga nyumba yote ya Yara- 29 
boam. Hakumwachia Yaraboam aliyeshusha pumuzi, 
hatta akamharibu ; kwa neno la Yahuwa alilonena kwa 
mtumwa wake Ahiya Mshiloni; kwa sababu ya ma- 30 
kosa yake Yaraboam aliyoyakosa, alivyowakosesha Is- 
raeli, kwa chukizo alivyomchukiza Yahuwa Muungu wa 
Israeli, hatta kumgbathabisha, 

Bassi mambo yake Nadab yaliyosalia na yote aliyo- 31 
yafanya, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya 
siku zao wafalme wa Israeli ? 

- Ikawa vita kati ya Asa mfalme wa Yuda na Baasha 32 
mfalme wa Israeli siku zao zote. 

Mwaka wa tatu wa Asa mfalme wa Yuda akaanza 33 
Baasha wa Ahiya kumiliki juu ya Israeli wote katika 
Tirza, miaka asharini na minne. Akayafanya mabaya 34 

machoni pake Yahuwa, akaenda katika njia ya Yara- 
boam, na katika kosa lake alivyowakosesha Israeli, 


Google 


42 CHA KWANZA 
16 NENOla Yahuwa likamjia Yehu wa Hanani juu ya 


2 Baasha, akisema, “Kwani mimi nimekuondokesha 
katika mavumbi, nikakufanya mkuu juu ya watu wangu 
Israeli ; nawe umekwenda katika njia ya Yaraboam, uka- 
wakosesha watu wangu Israeli, wanichukize wanigha- 

3 thabishe kwa makosa yao; angalia, nitawaondoa wazao 
wake Baasha, na wazao wa nyumba yake, nitafanya 
nyumba yako kama nyumba ya Yaraboam wa Nebat. 

4 Amfiaye Baasha mjini mbwa watamla, amfiaye masha- 
mba ndege za anga watamla.” 

5 Mambo yake Baasha yaliyosalia, na aliyoyafanya yote, 
na nguvu zake, hayakuandikwa katika kitabu cha ma- 

6 mbo ya siku zao wafalme wa Israeli? Baasha akalala na 
babaze, akazikwa katika Tirza, Ela mwanawe akamiliki 
mahali pake. 

7 Neno la Yahuwa likawa kwa mkono wa nabii Yehu 
wa Hanani juu ya Baasha, na juu ya nyumba yake, na 
juu ya mabaya yote aliyoyatenda machoni pa Yahuwa 
akimghathabisha kwa kazi ya mikono yake, nyumba 
yake iwe kama nyumba ya Yaraboam, na juu ya kumua 

ule. 

8 i Mwaka wa asharıini na sita wa Asa mfalme wa Yuda, 
akamiliki Ela wa Baasha juu ya Israeli katika Tirza 
miaka miwili. 

9: Akafanya shauri juu yake mtumwa wake Zimri, mkuu 
wa nusu ya magari, akiwa katika Tirza akinywa hatta 
kulewa nyumbani mwa Arza, aliye juu ya nyumba kati- 

10 ka Tirza. Akaja Zimri akampiga akamua, mwaka wa 
asharini na saba wa Asa mfalme wa Yuda, akamiliki 
mahali pake. 

11 Ikawa akimiliki, katika kuketi juu ya kiti chake, aka- 
waua nyumba yote ya Baasha, hakumwachia mume, 

12 wala jamaa, wala rafiki. Zimri akaharibu nyumba yote 
ya Baasha, kwa neno la Yahuwa, alilolinena juu ya 

13 Baasha kwa Yehu nabu, kwa sababu ya makosa yake 
Baasha, na makosa ya Ela mwanawe, waliyoyakosa wa- 
kimghathabisha Yahuwa Muungu wa Israeli kwa ma- 
tendo yao yasiyofaa. 

14 Na mambo yake Ela yaliyosalia, na yote aliyoya- 
fanya, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya 
siku zao wafalme wa Israeli? 

15 Mwaka wa asharini na saba wa Asa mfalme wa Yuda 


Google 


CHA WAFALME, XVI. 43 


Zimri akamiliki siku saba katika Tirza. Watu waka- 
kaa juu ya Gibbethon, ulio wa Wafilisti. 

Watu walioko wakasikia habari kama Zimri amefanya 16 
shauri akampiga mfalme, Israeli wote wakamfanya mfa- 

_ Ime Omri, jemadari wa jeshi, juu ya Israeli siku ile wali- 
kokaa. Omri akapanda katika Gibbethon na Israeli 17 
wote pamoja naye, wakauzunguka Tirza. 

Ikawa Zimri akiona kama mji umetwaliwa, akaingia 18 
nyumbani mwa kukaa mfalme, akaiteketeza nyumba ya 
mfalme juu yake kwa moto, akafa: kwa sababu ya 19 
makosa aliyoyakosa, akifanya mabaya machoni pa Ya- 
huwa, akienda katika njia ya Yaraboam na katika ma- 
kosa aliyoyafanya akiwakosesha Israeli. 

Na mambo yake Zimri yaliyosalia, na hila zake ali- 20 
zozifanya, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya 
siku zao wafalme wa Israeli ? 

Nao watu wa Israeli wakatengwa nusu; nusu ya watu 21 
wakamfuata Tibni wa Ginath wammilikishe, nusu wa- 
kamfuata Omri. Watu waliomfuata Omri wakawapita 22 
watu waliomfuata Tibni wa Ginath : akafa Tibni, aka- 
miliki Omri. 

Mwaka wa thelathini na moja wa Asa, mfalme wa 23 
Yuda, akamiliki Omri juu ya Israeli miaka kumi na 
miwili. Akamiliki katika Tirza miaka sita. Akanunua 24 
kilima Samaria kwa Samar kwa talanta mbili za fetha, 
akajenga juu ya kilima, akauita mji alioujenga kwa jina 
lake Samar, aliye mwenyi kilima, Samaria. 

. Akafanya Omri mabaya machoni pa Yahuwa, na ma- 25 
baya kuliko wote waliomtangulia. Akaendelea katika 26 
njia yote ya Yaraboam wa Nebat na katika kosa lake, 
alivyowakosesha Israeli, akimghathabisha Yahuwa Mu- 
ungu wa Israeli kwa matendo yao yasiyofaa. 

Nayo mambo yake Omri yaliyosalia aliyoyafanya, 27 
na uthabiti alioufanya, hayakuandikwa katika kitabu 
cha mambo ya siku zao wafalme wa Israeli? Omri 28 
. akalala na babaze, akazikwa katika Samaria, akamiliki 
Ahab mwanawe mahali pake. 

Ahab wa Omri akamiliki juu ya Israeli mwaka wa 29 
thelathini na nane wa Asa mfalme wa Yuda. Akami- 
liki Ahab wa Omri juu ya Israeli katika Samaria miaka 
asharini na miwili. 

Akafanya Ahab wa Omri mabaya machoni pa Yahu- 30 


Google 


44 . CHA KWANZA 


31 wa kuliko wote waliomtangulia. Naye, kama kidogo 
tu kuenda katika makosa ya Yaraboam wa Nebat, aka- 
moa Yezebel binti Ethbaal mfalme wa Wazidoni. Aka- 

32 enda akamtumikia Baal akamsujudia. Akamjengea 
Baal mathbahu katika nyumba ya Baal, aliyoijenga ka- 
tika Samaria. 

88 Ahab akafanya ashera, Ahab akazidi kumghathabisha 
Yahuwa Muungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa 
Israeli waliomtangulia. 

34 Siku zake Hiel Mbeteli akajenga Yerikho, akatia mi- 
sinji katika Abiram mwanawe wa kwanza, akaweka mi- 
lango katika mdogo wake Segub, kwa neno la Yahuwa 
alilolinena kwa Isa wa Nun. 

17 AKAMWAMBIA Ahab Eliya, Mtisbi wa wageni wa 
Gilead, “ Yahuwa Muungu wa Israeli yu hayi, nimesi- 
mama mbele yake, usiwe umande wala mvua miaka hii, 
illa kwa neno langu.” 

2 Likawa neno la Yahuwa kwake, akisema, “ Ondoke 

8 hapo ugeuke kwa mashariki, ujifiche katika kijito Khe- 

4 rith kilichoko mbele ya Yardeni. Itakuwa utakunywa 
katika kijito, nami nimewaamuru kunguru, wakulishe 
huko.” 

ö Akaenda aa kwa neno la Yahuwa, akaenda aka- 
kaa katika kijito Kherith, kilichoko mbele ya Yardeni. 

6 Kunguru wakamletea mkate na n yama assubui,na mkate 
na nyama jioni, akanywa ya katika kijito. 

7 Ikawa baada ya siku, kijito kikakauka, kwa sababu 

8 hakuna mvua katika inchi. Likawa neno la Yahuwa 

9 kwake akisema, “Ondoka, uende Zarefata, ulio wa Zi- 
doni, ukae huko. Nami nimemwamria mwanamke mja- 
ani wa huko akulishe.” 

10 Akaondoka akaenda Zarefata, akafika mlangoni pa mji, 
naye yuko mwanamke mjaani akitafuta kuni : akamwita 
akamwambia, “ Niletee, nakuomba, maji machache cho- 

11 mboni nipate kunywa.” Naye akienda kuleta, akamwita 
akasema, “ Niletee, nakuomba, kidogo cha mkate mkononi . 
mwako.” 

12 Akasema, “ Yahuwa Muungu wako yu hayi, sina 
mkate, illa kunzi la unga katika pipa, na mafuta ma- 
chache katika kasiki, nami natafuta miti miwili niingie 

© niupike kwa mimi na mwanangu, tuule tukafe.” 

13 Eliya akamwambia, “ Usiogope; enenda ukafanye uli- 


Google 


CHA WAFALME, XVIII.. 45 


vyosema : illa unifanyie kwanza mkate mdogo ukanile- 
tee; baadaye umfanyie mwanako na mwenyewe. Kwani 14 
ndilo asemalo Yahuwa Muungu wa Israeli, Pipa la unga 
halitapunguka wala kasiki ya mafuta haitakwisha, hatta 
siku Yahuwa atakapoleta mvua katika inchi.” 

Akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye, 15 
na yeye na nyumba yake wakala siku, wala pipa la 16 
unga halikupunguka, wala kasiki ya mafuta haikwisha, 
kwa neno la Yahuwa alilonena kwa mkono wa Eliya. 

Ikawa baada ya haya mwana wake mwanamke, bibi 17 
ya nyumba, akaugua, uweli wake ukazidi hatta hana 
tena pumuzi. 

Akamwambia Eliya, “ Unani kwangu, ee mtu wa 18 
Muungu? umenijia thambi yangu ikumbukwe, kumfisha 
mwana wangu ?” 

Akamwambia, “ Unipe mwana wako.”  Akamtwaa 19 
katika kifua chake, akamleta juu orofani alimokaa 
yeye, akamlaza kitandani mwake. Akamwomba Mu- 20 
ungu, akanena, “ Ee Yahuwa, Muungu wangu, umem- 
tendea vibaya na mjaani huya nikaapo, ukımfisha 
mwanawe ?” 

Akajinyosha juu ya mtoto marra tatu, akamwomba 21 
Yahuwa, akanena, “ Ee Yahuwa Muungu wangu, naku- 
sihi, irudi mwake roho ya mtoto huyu.” 

Yahuwa akasikia sauti yake Eliya, roho ya mtoto 22 
ikarudi mwake, akafufuka. Eliya akamtwaa mtoto aka- 23 
mleta katika orofa hatta nyumbani chini, akamtoa kwa 
mamaye. Eliya akanena, “ Tazama, mwanako yu hayi.” 

Mwanamke akamwambia Eliya, ““ Sasa leo nimejua 24 
kama wewe mtu wa Muungu, na nenola Yahuwa kanwani 
mwako ndilo kweli.” 

IKAWA, siku nyingi, neno la Yahuwa likawa kwa 18 
Eliya katika mwaka wa tatu, akisema, “Enenda, 
uonekane na Ahab ; nitatoa mvua juu ya inchi.” Eliya 2 
akaenda atokee kwa Ahab. 

Na njaa kubwa katika Samaria. Ahab akamwita Oba- 3 
diya, aliye juu ya nyumba; naye Obadiya mcha Mu- 
ungu sana. Ikawa Yezebel akiwaua nabii za Yahuwa, 4 
Obadiya akatwaa nabii mia, akawaficha watu hamsini 
katika paango, akawalisha kwa chakula na maji. 

Ahab akamwambia Obadiya, “ Enenda katika inchi 5 
kwa chemchemi zote za maji, na kwa vijito vyote, tuone 


Google 


46 CHA KWANZA 


labuda majani, tuhifathi hayi frasi na nyumbu, tusiwa- 
fishe nyama zote.” 

6 Wakaigawanya inchi wapite humo; Ahab akaenda 
zake njia moja peke yake, Obadiya akaenda zake njia 
moja peke yake. 

7 Akiwa Obadiya njiani, naye Eliya yuko akimkuta. 
Akamtambua, akaanguka uso wake chini, akanena, “ Si 

8 wewe bwana wangu Eliya?” Akamjibu, “ Ndimi. 

9 Enenda, umwambie bwana wako, Eliya yuko.” Aka- 
mwambia, ““ Nimekosaje, unitoe mtumwa wako mkononi 

10 mwa Ahab, aniue? Yahuwa Muungu wako yu hayi, 

hakuna taifa wala ufaume,asikopeleka huko bwana wangu 
akutafute: wakisema, hapo, akawaapisha. ufaume, na 

11 taifa, ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, 

12 Enenda umwambie bwana wako, Eliya yuko. Itakuwa 
mimi nikitoka kwako, Roho yake Yahuwa atakuchukua 
hatta nisikojua ; nitakuja nimwonyeshe Ahab, naye asi- 
pokuona ataniua : na mtumwa wako mcha Yahuwa tangu 

13 ujana wangu. Bwana wangu hakuambiwa nilivyofanya 
Yezebel akiwaua nabii za Yahuwa? Nikaficha nabii za 
Yahuwa watu mia, watu hamsini hamsini katika paango, 

l4 nikawalisha kwa chakula na maji? Nawe sasa wasema, 
Enenda, umwambie bwana wako, Eliya yuko, naye 
ataniua.” 

J5 Eliya akanena, “ Yahuwa wa majeshi yu hayi, nimesi- 
mama mbele yake, leo nitaonekana naye.” 

16 Obadiya akaenda zake amwone Ahab, akamwambia. 

17 Ahab akaja amwone Eliya. Ikawa Ahab akimwona 
Eliya, Ahab akamwambia, “Siwe ndiwe mtaabisha 
Israeli ? ” 

18 Akanena, “ Sikuwataabisha Israeli, illa wewe na nyu- 
mba ya baba wako, mkiziacha amri za Yahuwa, uka- 

19 mfuata Baal. Bassi peleka, nikusanyie jamii ya Israeli 
katika mlima Karmel, nao nabii za Baal aroba mia na 
hamsini, nao nabii za ashera aroba mia, walao mezani 
mwa Yezebel.” 

20 Ahab akapeleka kwa waana wa Israeli wote, akawa- 
kusanya nabii katika mlima Karmel. 

21 Eliya akawakaribia watu wote akanena, “ Hatta lini 
mtashangaa katika mawazo mawili? Yahuwa akiwa 
Muungu mfuateni, ao Baal akiwa mfuateni.” Wala watu 
hawakumjibu neno. 


Google 


CHA WAFALME, XVIII. 47 


Eliya akawaambia watu, “ Mimi nimesalia nabii wa 22 
Yahuwa peke yangu, na nabii za Baal watu aroba mia 
na hamsini; tupewe ng'ombe wawili, nao wachague 283. 
ng'ombe mmoja wamkatekate waweke juu ya kuni, wa- 
sitie moto, nami nitamtengeneza ng'ombe wa pili, mi- 
tamweka juu ya kuni, wala sitatia moto. Mkaombe 24 
kwa jina la miungu yenu, nami nitaomba kwa jina 
la Yahuwa, naye Muungu ajibuye kwa moto, ndiye 
Muungu.” 

Watu wote wakajibu wakanena, “Neno hili ndilo 
jema.” 

Eliya akawaambia nabii za Baal, “ Jichagulieni ngo- 25 
mbe mmoja, kamtengenezeni kwanza, kwani wengi ninyi, 
mkamwite jina la miungu yenu, wala msitie moto.” 

Wakamtwaa ng'ombe waliopewa, wakamtengeneza, 26 
wakamwita jina lake Baal tangu assubui hatta aththu- 
uri, wakisema, ““ Ee Baal, utusikie.” Wala hapana sauti, 
wala ajibuye. Wakaruka juu ya mathbahu waliyoifanya. . 

Ikawa aththuuri Eliya akawachekelea akanena, “Mwi- 27 
teni sana, kwani ndiye muungu, illa anazumgumza, ao 
anawinda, ao anasafiri, labuda amelala, aamke.” 

Wakaita sana, wakajikata kwa desturi yao, kwa panga 28 
na visu, hatta damu zikachuruzika juu yao. 

Ikawa aththuuri ilipopita, wakanena unabii hatta 29 
wakati wa kutoa thabihu, wala hapana sauti, wala 
ajibuye, wala aangaliaye. 

Eliya akawaambia watu wote, “ Mnikaribie.” Watu 30 
wote wakamkaribia. 

Akaifanyiza mathbahu ya Yahuwa iliyovunjika. Eli- 31 
ya akatwaa mawe thenashara, kwa hesabu ya waana 
thenashara wa Yakob aliyepewa neno la Yahuwa, aki- 
sema, “Jina lako litakuwa Israel.”  Akajenga kwa 32 
mawe mathbahu kwa jina la Yahuwa, akafanya ufeleji 
kama wa vipimo viwili vya mbegu ukizunguka mathba- 
hu. Akatengeneza kuni, akamkata ng'ombe vipande 33 
vipande, akaweka juu ya kuni. 

Akanena, “Jalizeni mitungi minne kwa maji, mkami- 
mine juu ya kafara, na juu ya kuni.” Akasema, “ Fa- 34 
nyeni marra ya pili.” Wakafanya marra ya pili. Aka- 
sema, “Fanyeni marra ya tatu.” Wakafanya marra 
yatatu. Maji yakazunguka katika mathbahu ; akaujaza 35 
ufeleji kwa maji. 


Google 


'48 CHA KWANZA 


36 Ikawa wakati wa kutoa thabihu, Eliya nabii akaka- 
ribu, akanena, “Ee Yahuwa, Muungu wa Ibrahimu, 
na Isaak, na Israeli, ujulikane leo, kwamba ndiwe Mu- 
ungu katika Israeli, nami mtumwa wako, nami kwa neno 

37 lako nimeyafanya mambo haya yote. Unisikie, Ya- 
huwa, unisikie, watu hawa wakujue kama ndiwe Yahuwa 
Muungu, nawe umewageuza moyo warudi.” 

88 Moto wa Yahuwa ukaanguka ukateketeza kafara, na 
kuni, na mawe, na mavumbi, na maji yaliyomo katika 
ufeleji ukayanywa. 

39 Watu wote wakaona, wakaanguka usoni, wakanena, 
“ Yahuwa ndiye Muungu, Yahuwa ndiye Muungu.” 

40 Eliya akawaambia, “ Watwaeni nabii za Baal, hatta 
mmoja asiokoke.” Wakawatwaa, Eliya akawaleta hat- 
ta mtoni pa Kishon, akawaua huko. 

41 Eliya akamwambia Ahab, “ Upande, ule, ukanywe, 

42, kwani sauti ya tufanu ya mvua.” Ahab akapanda ale 
akanywe, Eliya akapanda hatta kilele cha Karmel, aka- 
sujudu katika inchi, akaweka uso katika magote. 

43 Akamwambia mtumwa wake, “Upande utazame 
upande wa bahari.” Akapanda akatazama, akasema, 

44 “ Hapana kitu.” Akanena, “ Rudi marra saba.” Ika- 
wa marra ya saba akasema, “ Wingu dogo kama mkono 
wa mtu liko, likitoka baharini.” 

A kanena, “ Uende, umwambie Ahab, Tandike,ushuke, 

45 mvuaisikuzuie.” Ikawa katika haya na haya, mbingu 
zikatanda mawingu na upepo, mvua ikawa nyingi. 
Ahab akapanda akaenda zake katika Yezreel. 

46 Mkono wa Yahuwa ukawa kwa Eliya, akajifunga 
viuno, akapiga mbio mbele ya A hab hatta kufika Yezreel. 

19 AHAB akamwambia Yezebel aliyoyafanya Eliya yote, 

2 na alivyowaua nabii zote kwa upanga. Yezebel aka- 
mpelekea Eliya mjumbe, akinena, “ Miungu wanifanyie 
hivyo na kuzidi, nikufanye roho yako kesho kama 
wakati huu, kama roho yake mmoja wapo wao.” 

3 Akaona, akaondoka, akaenda kwa roho yake, akaja 
Beersheba, ulio wa Yuda, akamwacha huko mtumwa 

4, wake. Naye akaendelea katika jangwa mwendo wa siku, 
akaja akakaa kitako chini ya mretem. 

Akataka roho yake afe, akanena, “ Yatosha; sasa Ya- 
huwa, uitwae roho yangu, kwani mimisi mwema kuliko 
baba zangu.” 


Google 


CHA WAFALME, XIX. 49 


Akajinyosha akalala chiniyake mrétem. Malaika aka- 5 
mgusa, akamwambia,“ Ondoke, ukale.” Akatazama, uko 6 
mkate umeokwa juu ya makaa, na guduwia la maji 
kitwani pake. Akala akanywa, akajinyosha tena. 
Malaika wa Yahuwa akaja tena marra ya pili,akamgusa, 7 
akasema, “ Ondoka ukale, kwani safari yako kubwa.” 
Akaondoka, akala akanywa, akaenda katika nguvu za 8 
chakula hicho siku arobaini mchana na usiku hatta 
Horeb mlima wake Muungu. 

Akaingia huko katika paango akalala humo. Neno 9 
la Muungu likawa kwake, akamwambia, “ Unani hapa, 
Ehya?” Akanena, “ Nimeona uwivu mwingi kwa 10 
ajili yake Yahuwa Muungu wa majeshi, kwani waana 
wa Israeli wameyaacha maagano yako, wakazivunja 
mathbahu gako, wakawaua nabii zako kwa upanga, 
nami nimesalia mimi peke yangu ; wanitafuta roho ya- 
ngu, waiondoe.” 

Akasema, “ Toka, simama mlimami mbele ya Yahu- 11 
wa.” Yahuwa akawa akipita, pepo nyingi za nguvu 
zikaipasua milima, zikaivunjavunja miamba mbele ya 
Yahuwa ; hako katika pepo Yahuwa: na baada ya pepo 
tetemeko; hako katika tetemeko Yahuwa: na baada ya 12 
tetemeko moto; hako katika moto Yahuwa: na baada ya 
moto sauti ndogo ya utulivu. 

Ikawa Eliya “akisikia akakunja uso wake katika ma- 13 
vazi, akatoka akasimama mlangoni mwa paango. Ika- 
wa kwake sauti, ikinena, “ Unani hapa, Eliya ? ” 

Akanena, “ Nimekuwa na uwivu mwingi kwa Yahu- 14 
wa Muungu wa majeshi, kwani waana wa Israeli wame- 
yaacha maagano yako, wamezivunja mathbahu zako, 
wakawaua nabii zako kwa upanga; nami nimesalia mi- 

mi peke yangu, na roho yangu wanitafuta, waiondoe.” 

Yahuwa akamwambia, “ Enende, urudi njia ya ja- 15 
ngwa la Dameski: ukifika ukamtie mafuta Hazael awe 
mfalme wa Sham. Na Yehu wa Nimshi umtie mafuta 1€ 
awe mfalme wa Israeli, na Elisha wa Shafat wa Abel 
Mehola umtie mafuta awe nabii mahali pako. Itakuwa 17 
atakayeokoka katika upanga wa Hazael, Yehu atamua, 

na atakayeokoka katika upanga wa Yehu, Elisha ata- 
mua. Nimesaza katika Israeli elfu saba, magote yote 18 
«` yasiyoinamiwa kwa Baal, na killa kinwa kisichombusu.” 

C 


Google 


50 CHA KWANZA 


19 Akaondoka huko akamkuta Elisha wa Shafat, akilima, 
majozi thenashara mbele yake na yeye katika la thena- 
shara. Eliya akampitia, akatupa vazi lake juu yake. 

20 Akawaacha ng'ombe, akamfuata mbio Eliya, akanena, 
“ Nimbusu, nakuomba, baba yangu na mama yangu, 
nami nitakufuata.” | 

Akamwambia, “ Enenda, urudi; ni nini niliyokute- 
ndea ? ” 

2l Akarudi katika nyuma yake, akatwaa jozi la ng'ombe, 
akawachinja, akapika nyama zao kwa miti ya ng'ombe, 
akawapa watu, wakala. Akaondoka, akamfuata Eliya 

. akamngojea. 

20 BENHADAD mfalme wa Sham akawakusanya nguvu 
zake, na wafalme thelathini na wawili pamoja naye, na 
frasi, na magari, akapanda akazunguka Samaria, akawa- 
fanyia vita. E 

2 Akapeleka wajumbe kwa Ahab mfalme wa Israeli ka- 
tika mji, akamwambia, ‘“ Ndivyo asemavyo Benhadad, 

3 Fetha zako na thahabu zako zangu mimi, na wakeo na 
waanao walio wema, wangu.” 

4 Mfalme wa Israeli akajibu, akanena, “Kama ulivyo- 
sema, bwana wangu mfalme, mimi wako, na vyote vili- 
vyo vyangu,” 

9) Wajumbe wakarudi, wakanena, “ Ndivyo asemavyo 
Benhadad, amesema, Kwani nimekupelekea nikisema, 
Fetha zako, na thahabu zako, na wake wako, na waana 

6 wako utanipa; kesho kama wakati huu nitakupelekea wa- 
tumwa wangu, watazametazame nyumba yako na nyu- 
mba za watumwa wako; itakuwa killa kipendezacho ma- 
choni pako watakiweka mikononi mwao, watakichukua.” 

T Mfalme wa Israeli akawaita wazee wote wa inchi, aka- 
nena, “ Angalieni, nawaomba, mkaone, kwamba huyu 
ataka mathara, kwani amewapelekea kwangu wake wa- 
ngu na watoto wangu, na fetha zangu, na thahabu za- 

8 ngu, wala sikumkatalia.” Wakamwambia wazee wote 
na watu wote, “ Usisikie, wala usikubali.” 

9 Akawaambia wajumbe wa Benhadad, “ Mwambiani 
bwana wangu mfalme, Killa uliyonipelekea mtumwa 
wako kwanza, nitafanya, illa neno hili siwezi kulifanya.” 

JO Wakaenda zao wajumbe wakamletea mambo. Aka- 
mpelekea Benhadad, akanena, ““ Miungu wanifanyie na 


Google 


CHA WAFALME, XX. 51 


kuzidi, mavumbi ya Samaria yakiwatosha watu wote 
walio miguuni pangu kwa makonzi.” 

Mfalme wa Israeli akajibu, akanena, “ Semeni, Avaa- 11 
ye asijisifu:kama avuaye.” 

Ikawa akisikia neno hili, alikuwa akinywa. yeye na 12 
wafalme katika mabanda, akawaambia watumwa wake, 

“< Pangeni.” Wakapanga juu ya mji. 

Nabii akamjia Ahab mfalme wa Israeli, akanena, 13 
“« Ndilo anenalo Yahuwa, huoni makutano haya mengi 
yote? Nipo mimi, nitayatoa leo mkononi mwako; uta- 
jua kama ndimi Yahuwa.” 

Akanena Ahab, “Kwa nani?” Akasema, ““ Ndilo 14 
anenalo Yahuwa, Kwa vijana wa wakuu wa ichi.” 
Akanena, “Nani atakayeandika vita?” Akanena, 

“ Wewe.” | 

Akawaandika vijana wa wakuu wa inchi, wakawa mi- 15 
teen thelathini na wawili, na nyuma yao akawaandika 
watu wote wa waana wa Israeli, elfu saba. 

Wakatoka aththuuri, akawa Benhadad akinywa aka- 16 
lewa katika mabanda, yeye na wafalme thelathini na 
wawili waliomsayidia. Wakatoka vijana wa wakuu wa 17 
inchi wakitangulia; akapeleka Benhadad, wakamwambia, 

““ Watu wanatoka katika Samaria.” 

Akanena, “ Wakitoka kwa amani watwaeni wazima, 18 
wakitoka kwa vita watwaeni wazima.” 

Wakatoka katika mjini bawa vijana vya wakuu wa 19 
inchi, na jeshi nyuma yao. Wakapiga killa mtu mtu 20 
wake, Washami wakakimbia, Israeli wakawafuata; 
akaokoka Benhadad mfalme wa Sham juu ya frasi nao 
wapandao frasi. Mfalme wa Israeli akatoka akapiga 21 
. na frasi na gari, akawapiga Washami pigo kubwa. 

Nabii akamjia mfalme wa Israeli, akamwambia, 22 
“ Enenda, kusanya nguvu zako, ujue ukaangalie ufan- 
yavyo, kwani mwaka ukirudi mfalme wa Sham atakuja 
juu yako.” 

Watumwa wake mfalme wa Sham wakamwambia, 23 
“Miungu yao miungu wa milima, ndiyo sababu ya 
kutushinda sisi ; lakini tupigane nao katika inchi sawa, 
yakini tutawashinda wao. Ufanye neno hili : uwaondoe 24 
wafalme killa mtu katika mahali pake, ukaweke 
majemadari mahali pao. Ujihesabie jeshi kama jeshi 25 

c 2 


Google 


52 CHA KWANZA 


lililokupungukia, frasi kwa frasi na gari kwa gari, 
tukapigane nao katika inchi sawa, tuwashinde yakini.” 

26 Akasikia sauti yao, akafanya vivyo. Ikawa mwaka 
ukirudi, Benhadad akawahasibu Washami, : akapanda 
katika Afek apigane na Waisraeli. 

27 Waana wa Israeli wakahesabika, wakaja wote, waka- 
enda wakutane nao; wakatua waana wa Israeli juu yao 
kama kundi mbili za mbuzi, Washami wakajaa katika 
inchi. 

28 Akaja mtu wa Muungu, akamwambia mfalme wa 
Israeli, akanena, “ Ndilo asemalo Yahuwa, Kwa sababu 
Washami wamenena, Yahuwa Muungu wa milima wala 
si Muungu wa inchi sawa, nitawatoa haya makutano 
mengi mkononi mwako, mtajua kama ndimi Yahuwa.” 

29 Wakatua juu yao siku saba. Ikawa siku ya saba” 
wakakaribiana, wapigane. Waana wa Israeli waka- 
wapiga Washami watu mia elfu waendao miguuni, siku. 

30 moja. Waliosalia wakakimbia katika Afek, katika mjt, 
ukuta ukaanguka juu ya watu asharini na saba elfu 
wao waliosalia. 

Benhadad akakimbia, akafika mjini chumbani mwa 

3l ndani. Watumwa wake wakamwambia, “Angalia, 
twakusihi, tumesikia kama wafalme wa nyumba ya 
Israeli ndio wafalme wenyi rehema: tuvae, twakusihi, 
sako kiunoni, na kamba kitwani, tumtokee mfalme wa 
Israeli: labuda atakuokoa roho.” ; 

32 Wakajifungia sako kiunoni, na kamba kitwani, waka- 
mjia mfalme wa Israeli, wakanena, “Mtumwa wako 
Benhadad amesema, Roho yangu, nakusihi, iishi.” 

Akanena, “ Naye yu hayi hatta sasa? huyu ndugu 
yangu.” 

33 Watu wakabashiri, wakaharaka, wakayashika kama 
yake, wakanena, “ Ndugu yako Benhadad.” Akanena, 
“ Haya, mtoeni.” Benhadad akamtokea, akampandisha 
katika gari. 

34 Akamwambia, “ Miji baba yangu aliyomtwalia baba 
yako nitairudisha ; ujifanyie njia katika Dameski, kama ' 
baba yangu aliyoifanya katika Samaria.” “Nami 
kwa patano hili nitakuacha.” . Akapiga patano naye, 
akamwacha. 

35 Mtu mmoja wa waana wa nabii akamwambia mwen- 


Li 


Google 


CHA WAFALME, XXI. 53 


zake kwa neno la Yahuwa,. “ Nipige, nakusihi.” 
Akakataa yule kumpiga. Akamwambia, “ Kwani 86 
hukusikiliza sauti ya Yahuwa, angalie, ukitoka kwa- 
ngu simba atakupiga.” Akatoka kwake, simba aka- 
mwona, akampiga. 

Akaona mtu mgine, akamwambia, “ Unipige, naku- 37 
sihi.” Akampiga mtu, hatta kumpiga na kumtia 
jeraha. 

Nabji akaenda akamsimamia mfalme njiani, akaji- 38 
geuza kwa nguo juu ya macho yake. 

Ikawa mfalme akipita, akamwitia mfalme akanena, 39 
“ Mtumwa wako akaingia katika pigano, mtu. akarudi 
akaniletea mtu akaniambia, Umlinde mtu huyu sana: 
akipotea kabisa, roho yako itakuwa mahali pa roho 
yake, 20 utatoa talanta ya fetha. Ikawa mtumwa wako 40 
akitenda haya na haya, yule hako.” 

Mfalme wa Israeli akamwambia, “ Ndivyo hukumu 
yako ; umehukumu wewe.” 

Akaharaka akaiondoa nguo katika macho yake, 41 
mfalme wa Israeli akamjua ndiye mtu aliye nabii. 

Akamwambia, “Ndilo anenalo Yahuwa, Kwani 42 
umemwacha mtu wa haramu kwangu katika mkono, 
roho yako itakuwa mahali pa roho yake, na watu wake 
mahali pa watu wake.” 

Mfalme wa Israeli akaenda nyumbani kwake mzito 43 
na mwenyi hasira, akaja Samaria. 

IKAWA baada ya haya, Naboth Myezreeli alikuwa 21 
na mahali penyi mizabibu katika Yezreel, karibu na 
nyumba ya Ahab mfalme wa Samaria, Ahab akasema 2 
na Naboth, akamwambia, “Nipe pa mizabibu pako, 
nipafanye bustani kwa mboga, kwani karibu na nyumba 
yangu : nitakupa mahali pake pa mizabibu pema kuliko 
hapo; ikiwa vema machoni pako nitakupa fetha kwa 
thamani yake.” 

Naboth akamwambia Ahab, “ Yahuwa aniwekelee 3 
mbali kukutolea wewe urithi wa baba zangu.” Ahab 4 
akaja nyumbani kwake mzito na Naboth Myezreeli, 
akisema, Sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza 
kitandani mwake, akageuka uso wake, wala hakula 
chakula. 

Akamjia Yezebel mkewe, akamwambia, “Kwa nini 5 

c 3 | 


Google 


54 . CHA KWANZA 


6 roho yako nzito wala huli chakula?” Akamwambia, 
“Kwani nimesema na Naboth Myezreeli, nikamwa- 
mbia, Unipe pa mizabibu pako kwa fetha, ao ukipenda 
nitakupa pa mizabibu mahali pake. Akajibu, Sitakupa 
pa mizabibu pangu.” | 

7 Akamwambia Yezebel mkewe, “ Wewe leo wamiliki 
ufalme wa Israeli? Ondoke, ule chakula, moyo wako 
ucheke : nitakupa pa mizabibu pa Naboth Myezreeli.” 

8 Akaandika nyaraka kwa jina lake Ahab,akatia muhuri 
yake, akazipeleka nyaraka kwa wazee, na kwa watu wa 
nguvu walioko mjini mwake, wakikaa pamoja na 

9 Naboth. Akaandika katika nyaraka, akasema, “ Fa- 
nyeni kufunga, mka mweke Naboth juu mbele ya watu; 

10 mkaondokeshe watu wawili waana wa Beliyal juu yake, 
wamshuhudie wakinena, Umemnenea mabaya Muungu 
na mfalme, mkamchukue mkampigie mawe, afe.” 

JI Watu wazee wa mji wake na walio wenyi nguvu walio- 
kaa mjini mwake wakafanya alivyowapelekea Yezebel, 

12 yaliyoandikwa katika nyaraka alizowapelekea. Wa- 
kafanya kufunga, waka mweka Naboth juu mbele ya 

18 watu: wakaja watu wawili waana wa Beliyal, wakakaa 
juu yake; wakamshuhudia Naboth watu wa Beliyal 
mbele ya watu, wakasema, “Amewanenea mabaya 
Naboth Muungu na mfalme.” Wakamleta 'nje ya mji 

14 wakampigia mawe, akafa. Wakampelekea Yezebel, 
wakanena, “ Naboth amepigiwa mawe, amekufa.” 

15 Ikawa Yezebel akisikia ya kwamba Naboth amepigi- 
wa mawe akafa, Yezebel akamwambia Ahab, “ Ondoke 

utwae pa mizabibu pa Naboth Myezreeli, alipokataa 
kukutolea kwa fetha, kwani Naboth si hayi, amekufa.” 

16 Ikawa Ahab akisikia ya kwamba Naboth amekufa, 
akaondoka Ahab, ashuke katika pa mizabibu pake Na- 
both Myezreeli, apatwae. 

17 Neno la Yahuwa likawa kwa Eliya Mtisbi, akinena, 

18 “ Ondoke, ushuke umkute Ahab mfalme wa Israeli, 
alioko katika Samaria; yuko katika pa mizabibu pake 

19 Naboth, alikoshuka apatwae. Ukamwambie, ukisema, 
Ndilo asemalo Yahuwa, Umeua, ukatwaa? Uka- 
mwambie ukisema, Ndilo asemalo Yahuwa, Mahali mbwa 
waliporamba damu yake Naboth, mbwa wataramba na. 
damu yako wewe.” 


Google 





CHA WAFALME, XXII. 55 


Abab akamwambia Eliya, “Umeniona, ee adui 20 
yangu?” o 

Akamwambia, ‘“ Nimekuona, kwani umejikuza utende 
mabaya machoni pa Yahuwa. Angalia, naleta mabaya 21 

iR yako: nitaondoa wazao wako, nitamkatia Ahab 
killa mume, aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. 
Nitaifanya nyumba yako kama nyumba yake Yara- 22 
boam wa Nebat, ha kama nyumba yake Baasha wa 
Ahiya,.kwa chukizo ulilonichukizia, ukawakosesha 
Israeli. Akanena Yahuwa kwa WYezebel, akisema, 28 
Mbwa watamla Yezebel ukutani pa Yezreel. Amfiaye 24 
Ahab mjini mbwa watamla, na amfiaye Ahab mashamba 
ndege za anga watamla.” 

Hakuwa mtu kama Ahab aliyejikuza atende maovu 25 
machoni pa Yahuwa, aliyemshawishi Yezebel mkewe. 
Akachukiga mno, akizifuata sanamu, kama walivyofanya 26 
Waamori, aliowafukuza Yahuwa mbele yao waana wa 
Israeli. 

Ikawa Ahab akiyasikia maneno haya, akayararua 27 
mavazi yake, akavaa sako mwilini mwake, akafunga, 
akajilaza katika sako, akaenda kwa upole, 

Likawa neno la Yahuwa kwa Eliya Mtisbi, akisema, 28 
“Huoni kama Ahab amejithili mbele yangu? kwa 29 
sababu amejithili mbele yangu, sitayaleta mabaya siku 
zake; illa siku za mwanawe nitayaleta mabaya juu ya 
nyumba yake.” | 

WAKAKAA miaka mitatu hapana vita kati yao 22 
Sham na Israeli. Ikawa katika mwaka wa tatu Yeho- 2 
“shafat mfalme wa Yuda akamshukia mfalme wa Israeli. 

— Mfalme wa Israeli akawaambia watumwa wake, 3 
“ Hamjui kama Ramoth Gilead ni yetu? Naswi tu- 
menyamaza tusiitwae katika mkono wa mfalme wa 
Sham ?” 

Akamwambia Yehoshafat, “ Utakwenda nami tupi- 4 
gane katika Ramoth Gilead?” Yehoshafat aka- 
mwambia mfalme wa Israeli, “ Mimi kama wewe, watu 
wangu kama watu wako, frasi zangu kama frasi zako.” 

Yehoshafat akamwambia mfalme wa Israeli, “Utake 5 
siku hiyo, nakusihi, neno la Yahuwa.” 

Mfalme wa Israeli akawakusanya nabii kama watu 6 
aroba mia, Akawaambia, “Niende juu ya Ramotb 


Google 


56 ' CHA KWANZA 


“Gilead nipigane, ao ninyamaze.? ” Wakanena, “Uende: 
Bwana ataitoa mkononi mwa mfalme.” 

7 Yehoshafat akanena, ““ Hako huko nabii wa Yakuwa 
tena, tumwulizie yeye?” 

8 Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafat, “ Yuko 
mtu mmoja, tumwulizie Yahuwa, nami namchukia, 
kwani hanibashirii mema, illa mabaya: ndiye Mikaya 
wa Imla.” WYehoshafat akanena, “ Mfalme asiseme 
hivi.” 

9 Mfalme wa Israeli akamwita akida KA 
“ Lete hima Mikaya wa Imla.” 

10 Mfalme wa Israeli na Yehoshafat mfalme wa Yuda 
wakakaa killa mtu kitini mwake wamevaa mavazi 
katika sakafu mlangoni pa Samaria, nabii wote waka- 

ll fanya unabii mbele yao. Akajifanyia Zedekiya wa 
Kenaana pembe za chuma, akanena, “ Ndilo anenalo 
Yahuwa, kwa hizo utawapiga pembe Washami, hatta 

12 kuwaharibu, ? Nabii zote wakanena kwa unabii, 
“Uende Ramoth Gilead, ukafanikiwe: Yahuwa ataitoa 
mkononi mwa mfalme.” - 

13 Mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya akamwambia, . 
akanena, “ Angalia, nakusihi, maneno ya nabii kwa 
kanwa moja mema kwa mfalme. Neno lako liwe, na- ` 
kusihi, kama neno la mmoja wapo wao, ukanene mema.’ 

14 Mikaya akasema, “ Yahuwa yu hayi, Yahuwa ania- 
mbialo, ndilo nitakalolinena.” 

15 Akaja kwa mfalme. Akamwambia, “ Mikaya, tuende 
kwa Ramoth Gilead tupigane, ao tunyamaze?” Aka- 
mwambia, *‘ Uende ufanikiwe : Yahuwa ataitoa mkononi. 
mwa mfalme.” . 

16 Mfalme akamwambia, “Marra ngapi nikuapishe 
usiniambie illa yaliyo kweli, kwa jina la Yahuwa?” 

17 Akanena, “ Naliwaona Waisraeli wote wametawanyika 
milimani, kama kondoo wasio na mchunga. Yahuwa 
akanena, Hawa hawana bwana: warudi killa mtu nyu- 

18 mbani kwake katika amani,” Mfalme wa Israeli aka- 
mwambia Yehoshafat, “Sikukwambia, hatanibashiris . 
mema, illa mabaya?” 

19 Akamwambia, “ Ukalisikie neno la Yahuwa. Naliona 
Yahuwa akiketi kitini mwake, na jeshi pia la mbingu 
wakisimama mkono wake wa kuume na wa kushoto 


Google 


CHA WAFALME, XXII. 57 


Yahuwa akanena, Nani atakayemdanganya Ahab, aende 20 
Ramoth Gilead akaanguke ? Huyu akasema hivi na 
huyu hivi. Akatoka pepo akasimama mbele ya Ya- 21 
huwa akanena, Mimi nitamdanganya. Yahuwa aka- 22 
mwambia, Kwa nini ? Akanena, “Nitaondoka nitakuwa 
pepo wa uwongo kanwani mwao nabii zake zote. Aka- 
nena, Utadanganya, utadiriki: ondoka kafanya hivyo. 
Bassi Yahuwa ametoa pepo wa uwongo kanwani mwao 23 
nabii zako hawa wote, naye Yahuwa amenena mabaya 
Juu yako.” 

Akaja Zedekiya wa , Kenaana akampiga kofi Mikaya, 24 
akanena, “ Roho ya Yahuwa amepitaje kwangu aseme | 
na wewe?” 

Mikaya akamwambia, “Angalie, utaona siku ile 25 
utakapoingia chumbani mwa ndani ujifiche.” 

Mfalme wa Israeli akasema, “Mchukue Mikaya, 26 
mrudishe kwa Amon mkuu wa mjini na kwa Yoash 
mwana wa mfalme. Kaseme, Ndilo anenalo mfalme, 27 
Mtie huyu nyumbani mwa kufungwa, ukamlishe kwa 
chakula cha shidda, na maji ya shidda, hatta nitakapo- 
rudi katika amani.” 

Akanena Mikaya, “ Ukirudi kabisa katika amani, 28 
Yahuwa hakunena kwa mimi.” Akanena, “ Sikieni, 
watu enyi nyote.” 

Akaenda mfalme wa isi na Yehoshafat mfalme 29 
wa Yuda hatta Ramoth Gilead. Mfalme wa Israeli 30 
akamwambia Yehoshafat, “ Nitajigeuza niingie katika 
kupigana, na wewe uvae mavazi yako.” Mfalme wa 
Israeli akajigeuza, akaingia katika kupigana. 

Mfalme wa Sham akawaamuru wakuu wa magari 31 
yake thelathini na wawili, akinena, “Msipigane na 
mdogo wala mkuu, illa na mfalme wa Israeli peke yake.” 

Ikawa wakuu wa magari wakimwona Yehoshafat, 32 
wakanena, “ Ndiye mfalme wa Israeli.” Wakageuka 
juu yake wapigane naye : Yehoshafat akapiga ukelele. 

Ikawa wakuu wa magari wakiona kama siye mfalme 33 
wa Israeli, wakageuka wasimwendee, 

Mtu akavuta “upindi katika ujinga wake, akampiga 34 
mfalme wa Israeli pakuungana mavazi yake ya chuma. 
Akamwambia mtu wa gari lake, “ Geuza mkono wako, 
nichukue katika majeshi, kwani "'nimejeruhi,” 


Google 


58 CHA KWANZA 


39 Pigano likazidi siku ile, mfalme akakaa katika gari 
lake, juu ya Washami, hatta jioni akafa ; damu ikatoka 
katika Jeraha ndani ya gari. 

36 Tangazo likapita katika jeshi, jua likichwa, likinena, 
“Watu mjini kwao, na watu shambani kwao.” 

37 Akafa mfalme, akafika Samaria, wakamzika mfalme 

38 katika Samaria. Wakaliosha gari katika birika la 
Samaria, mbwa wakaramba damu yake ; wakaziosha se- 
laha ; kwa neno la Yahuwa alilolinena. 

39 Na mambo yake Ahab yaliyosalia na yote aliyoya- 
fanya, na nyumba ya pembe aliyoijenga, na miji yote 
aliyoijenga, haikuandikwa katika kitabu cha mambo ya 

40 siku zao wafalme wa Israeli? Akalala Ahab na baba 
zake; akamiliki Ahaziya mwanawe mahali pake. 

Al Yehoshafat wa Asa akaanza kumiliki juu ya Yuda, 

42 mwaka wa nne wa Ahab mfalme wa Israeli. Yeho- 
shafat amepata miaka thelathini na mitano alipoanza 
kumiliki, akamiliki miaka asharini na mitano katika 
Yerusalemi, Na jina lake mamaye Azuba binti 
Shilhi, 

43 Akaenda katika njia zote za babaye Asa, wala haku- 
geuka, akifanya haki machoni pa Yahuwa. Lakini 
mahali pa juu hapakuondolewa, watu wakatoa wakavu- 

44 kiza buhuri mahali pa juu. Yehoshafat akapatana na 
mfalme wa Israeli, 

45 Na mambo yake Yehoshafat yaliyosalia, na uthabiti 
alioufanya, na alivyopigana, hayakuandikwa katika 
kitabu cha mambo ya siku zao wafalme wa Yuda ? 

46 Na haniti waliosalia katika siku za baba yake Asa, 

47 akawaondoa katika inchi. Hapana mfalme katika 
Edom : wakili ndiye mfalme. 

48 Yehoshafat akafanya merikebu za Tarashishi ziendee 
thahabu hatta Ofir: hazikuenda, kwani zikavunjika 

49 merikebu katika Ezion-geber, Ahaziya wa Ahab aka- 
mwambia Yehoshafat, ““ Watumwa wangu waende pa- 
moja na watumwa wako katika merikebu.” Wala 
Yehoshafat hakukubali, 

50 Yehoshafat akalala na babaze, akazikwa pamoja na 
babaze katika mji wa Daud baba yake; Yehoram mwa. 
Ai akamiliki mabali pake, 


` Ahaziyawa Ahab akaanzakumiliki j juu ya Israeli katika 


Google 


CHA WAFALME, XXII. 


Samaria, mwaka wa sabatashara wa Yehoshafat mfalme 
wa Yuda, akamilikı miaka miwili juu ya Israeli. 

Akatenda vibaya machoni pa Yahuwa, akaenda ka- 5 
tika njia ya babaye, na katika njia ya mamaye, na 
katika njia ya Yaraboam wa Nebat, aliyewakosesha 
Israel. Akamtumikia Baal, akamwabudu, akamgha- ä 
thabisha Yahuwa Muungu wa Israeli, kwa mambo yote 
aliyoyafanya baba yake. 


59 


92 


93 


KITABU CHA PILI CHA WAFALME. 


MOABI wakaasi juu ya Israeli alipokwisha kufa 
Ahab. 

Ahaziya akaanguka katika dirisha ya vipande orofani 
mwake iliyoko Samaria, akaugua. Akapeleka wa- 
jumbe, akawaambia, “ Enendeni, ulizeni kwa Baalzebub, 


muungu wa Ekron, kama nitapona katika ugonjwa 


huu.” 

Malaika wa Yahuwa akamwambia Eliya Mtishi, 
“ Ondoke uende uwaone wajumbe wake mfalme wa 
Samaria, ukawaambie, Si kwa sababu hakuna Muungu 
katika Israeli, mnakwenda mwulize kwa Baalzebub 
muungu wa Ekron? Kwa sababu hiyo Yahuwa ame- 
nena, Katika kitanda ulimopanda hutashuka, illa kufa 
utakufa.” Eliya akaondoka. 

Wajumbe walipomrudia, akawaambia, “ Mbona mme- 
rudi?” 

Wakamwambia, “ Mtu amekuja kutuona, dainai 
Enendeni, rudini kwa mfalme aliyewapeleka, mkamwa- 
mbie, Ndilo asemalo Yahuwa, Si kwa sababu hakuna 
Muungu katika Israeli umepeleka uulize kwa Baalzebub 
muungu wa Ekron? Kwa sababu hiyo katika kitanda 
ulimopanda hutashuka, illa kufa utakufa.” 

Akawaambia, “ Sura yake gani aliyekuja kuwasha 
akawaambia maneno haya?” 


(GO gle 


60 CHA PILI 


8 Wakamwambia, “Mtu wa nyele nyingi, amevaa 

mshipi wa ngozi kiunoni.” 
Akanena, “ Ndiye Eliya Mtisbi.” 

9 Mfalme A NAR mkuu wa hamsini na hamsini 
wake. Akamwendea, naye amekaa kitako juu ya kili- 
ma. Akamwambia, “ Ewe mtu wa Muungu, mfalme 
amesema, Ushuke.” .. 

10 Eliya akajibu akamwambia mkuu wa hamsini, “< Ni- 
kiwa mtu wa Muungu, moto ushuke katika mbingu, 
ukuteketeze na hamsini wako.” Moto ukashuka katika 
mbingu, ukamteketeza yeye na hamsini wake. 

11 Akampelekea tena mkuu wa hamsini mwingine na 
hamsini wake. Akajibu akamwambia, “Mtu wa 
Muungu, mfalme amenena, Ushuke upesi.” 

12 Eliya akajibu akamwambia, “Nikiwa mtu wa 
Muungu, moto ushuke katika mbingu, ukuteketeze na 
hamsini wako.” Moto wa Muungu ukashuka mbinguni, 
ukamteketeza na hamsini wake. 

13 Akampelekea tena mkuu wa hamsini wa tatu na 
hamsini wake. Mkuu wa hamsini wa tatu akapanda, 
akaja akapiga magote Eliya alipo, akamsihi, aka- 
mwambia, “ Mtu wa Muungu, nakusihi roho yangu na 
roho za hawa hamsini watumwa wako ziwe na thamani 

14 machoni pako. Moto umeshuka mbinguni ukawate- 
keteza wakuu wawili wa kwanza na hamsini zao, illa 
sasa roho yangu iwe na thamani machoni pako.” 

15 Malaika ya Yahuwa akamwambia Eliya, ““ Ufuatane 
naye, usimwogope.” Akaondoka akafuatana naye hatta 
kwa mfalme. 

16 Akamwambia, “ Ndilo asemalo Yahuwa, kwani ume- 
peleka wajumbe waulize kwa Baalzebub muungu wa 
Ekron, si kwa sababu hakuna Muungu katika Israeli, 
uulize neno lake? Kwa sababu hiyo hushuki katika 
kitanda ulimopanda, illa kufa utakufa.” .. 

17 Akafa kwa neno la Yahuwa alilolinena Eliya. Yeho- 
ram akamiliki mahali pake mwaka wa pili wa Yehoram 
wa Yehoshafat mfalme wa Yuda, kwani hana mtoto. 

18 Mambo yaliyosalia aliyoyafanya Ahaziya, hayakua- 
ndikwa katika kitabu cha mambo ya siku zao wafalme 
wa Israeli? 


2 IKAWA katika kumpandisha Eliya Yahuwa kwa 


Google 


CHA WAFALME, II. 


pepo nyingi mbinguni, Eliya akatoka na Elisha katika 
Gilgal. Eliya akamwambia Elisha, “ Ukae, nakusihi, 
hapa, kwani Yahuwa amenipeleka hatta Betel.” Elisha 
akanena, “ Yahuwa yu hayi na roho yako yu hayi, 
sikuachi.” Wakaenda hatta Betel. 

Waana wa nabii walioko Betel wakamtokea Elisha, 
wakamwambia, “ Umejua kama leo Yahuwa amtwaa 
bwana wako katika kitwa chako?” Akanena," Naam, 
nimejua; nyamazeni.” 
~- Elya akamwambia, “ Ukae, akush hapa, Elisha, 
kwani Yahuwa amenipeleka hatta Yerikho.” Akanena, 
“ Yahuwa yu hayi na roho yako yu hayi, sikuachi.” 
Wakafika Yerikho. 

Waana wa nabii walioko katika Yerikho wakamjia 
Elisha, wakamwambia, “ Umejua kwamba Yahuwa 
amtwaa bwana wako katika kitwa chako leo?” Aka- 
jibu, “ Naam, nimejua ; nyamazeni.” 

Eliya akamwambia, “ Ukae, nakusihi, hapa, kwani 
Yahuwa amenipeleka hatta Yardeni.” Akanena, “ Ya- 
huwa yu hayi na roho yako yu bayi, sikuachi. ” Wa- 
kaendelea wote wawili. 

Wakaenda watu hamsini wa waana wa nabii, waka- 
simama waangalie mbali. Wale wawili wakasimama 
pa Yardeni. Eliya akatwaa vazi lake akalikunja pamo- 
ja, akayapiga maji, yakatengwa huko na huko, wakapita 
wale wawili katika pakavu. 

Ikawa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia 
Elisha, “ Utake, nikufanyie nini mbele ya kutolewa 
katika kwako?” Elisha akanena, ““ Nakuomba sehemu 
marudufu ya roho yako iwe juu yangu.” Akanena, 
“ Umetaka jambo lililo kuu: ukiniona nikitwaliwa 
kwako, utalipata ; usiponiona hupati.” 

Ikawa, wakiwa katika kuendelea na kunena, liko 
gari la moto na frasi za moto, wakawatenga wale wa- 
wili, Eliya akapanda kwa pepo nyingi mbinguni. 


61 


10 


l1 


Elisha akaona, akalia, ‘“ Baba yangu, baba yangu, 12 


gari la Israeli na wapandao frasi wake.” Wala haku- | 
mwona tena. Akazitwaa nguo zake akazirarua vipande 
viwili, 


—Akaliokota vazi lake Eliya lililomwangukia, akarudi 13 
akasimama kando la Yardeni. Akalitwaa vazi la 14 


Google 


eeo — CHA PILI 


Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akanena, ““ Yu 
wapi Yahuwa Muungu wa Eliya?” Akayapiga maji, 
yakatengwa huko na huko, akavuka Elisha. 

15 Wakamwona waana wa nabii wa Yerikho walioa- 
ngalia, wakanena, “ Roho ya Eliya yakaa juu ya Elisha.” 
Wakaja wamwone, wakajiinama hatta inchi mbele yake. 

16 IA A ““Angalie, wako kwa watumwa 
wako watu hamsini walio hodari: waende, twakuomba, 
wamtafute bwana wako : labuda Roho ya Yahuwa amem- 
twaa akamtupa katika mlima, ao katika boonde.” 

17 Akanena, “ Msipeleke.” Wakamtaka hatta akaona 
haya, akanena, “Pelekeni.” Wakapeleka watu ham- 

18 sini, wakatafuta siku tatu, wasimwone. Wakamrudia, 
naye amekaa katika Yerikho, akawaambia, “ Sikuwa- 
ambia, msiende ? ” 

19 Watu wa mjini wakamwambia Elisha, “ Angalie, 
nakusihi, penyi mji pazuri, kama bwana wangu aonavyo, 
lakini maji hayafai, na inchi haribifu.” 

20 - Akanena, “Niletee mtungi mpya, katie chumvi 

21 ndani yake.” Wakamletea, Akatoka hatta chemchemi 
ya maji akatupa chumvi ndani humo, akanena, “ Ndilo 
asemalo Yahuwa, Nimeyaponya maji haya ; hakutatoka 

22 huko tena wala kufa wala kuharibu.” Maji yakaponyeka 
hatta leo, kwa neno la Elisha alilolinena. 

23 Akapanda kutoka huko hatta Betel Naye akiwa 
akipanda katika njia wakatoka vijana vidogo katika 
mjini wakamfanyizia mzaha, MA wee “ Upande, 

24 kitwa kiwazi, upande, kitwa kiwazi!” Akatazama 
nyuma akawaona, akawalaani kwa jina la Yahuwa. 
Wakatoka dubba wawili katika mwituni wakawararua 

vijana arobaini na wawili, 

25 Akatoka huko akaenda mlima Karmel, huko akarudi 
hatta Samaria. | 

3 - YEHORAM wa Ahab akamiliki juu ya Israeli 
katika Samaria mwaka wa themintashara wa Yehosha- 
fat mfalme wa Yuda, akamiliki miaka thenashara. 

2 Akatenda vibaya machoni pa Yahuwa, illa si kama 
baba yake na kama mama yake, kwani akaiondoa sanamu 

3 ya Baal aliyoifanya baba yake. Lakini amezishika 
thambi za Yaraboam wa Nebat, aliyewakosesha Israeli, 
wala hakuziacha. 


Google 


CHA WAFALME, lII. 83 


= Meshaa mfalme wa Moabi akawa na kondoo, humpa 4 
mfalme wa Israeli waana kondoo elfu mia, na kondoo 
waume elfu mia, na suffu zao, Ikawa Ahab:alipokufa, 5 
mfalme wa Moab akamwasi mfalme wa Israeli. 

Akatoka siku ile mfalme Yehoram katika Samaria 6 
akawahasibu Israeli wote. Akaenda akapeleka kwa 7 
Yehoshafat mfalme wa Yuda, akinena, “Mfalme wa 
Moab ameniasi : utakwenda pamoja nami tupigane na 
Moab?” Akanena, “ Nitakwenda: mimi kama wewe, 
watu wangu kama watu wako, frasi zangu kama frasi 
zako,” 

— Akanena, “ Njia ipi tuendee?” Akajibu, “Njia ya 8 
nyika za Edom.” 

Mfalme wa Israeli akaenda, na mfalme wa Yuda, na 9 
mfalme wa Edom, wakazunguka mwendo wa siku saba, 
wala hapana maji kwa jeshi na nyama waliowafuata. 
~ Mfalme wa Israeli nena, “ Ole wetu, kwani Ya- 10 
huwa amewaita hawa wafalme watatu, awatoe mkononi 
mwa Moab.” 

Akanena Yehoshafat, “ Hapana nabii wa Yahuwa, 11 
tumwulizie Yahuwa?” Akajibu mtumwa mmoja wa 
mfalme wa Israeli,‘ Yupo Elisha wa Shafat aliyemimina 
maji juu ya mikono yake Eliya.” 

Yehoshafat akanena, “Neno la Yahuwa ni kwake.” 12 
Mfalme wa Israeli, na Yehoshaftat, na mfalme wa Edom 
wakamshukia. 

Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, “ Ninani na- 13 
we? Uende kwa nabii za babayo na nabii za mamayo.” 
Mfalme wa Israeli akamwambia, “ Sivyo, kwani Yahu- 
wa amewaita hawa wafalme watatu awatoe mkononi 
mwa Moab.” 

Elisha akanena, “ Yahuwa wa majeshi yu hayi, nime- 14 
simama mbele yeke, kama singalimwangalia uso Ye- 
hoshafat mfalme wa Yuda, singalikutazama, wala ' 
singalikuona. 

Illa sasa niletee mpiga kinanda.” Ikawa mpiga 15 
kinanda akipiga, ukawa mkono wa Yahuwa juu yake, 

. Akanena, ““ Ndilo asemalo Yahuwa, Fanya boonde hili 16 
handaki handaki. Kwani ndilo asemalo Yahuwa, 17 
Hamtaona pepo, wala hamtaona mvua, illa boonde 
itajaa maji, mtakunywa ninyi, na mlio nao, na nyama 


Google 


64 -. CHA PILI 


18 zenu. Nalo jepesi machoni pa Yahuwa: atatoa Moabi 

19 mikononi mwenu. Mtapiga killa mji mwenyi boma, 
na killa mji mzuri, na killa mti mwema mtauangusha. 
Chemchemi zote za maji mtaziba, na killa palipo pema 
mtaharibu kwa mawe.” 

20 “Ikawa assubui katika kutoa sadaka ya unga, yako 
maji yakija njia ya Edom, inchi ikajaa maji. 

2l Moabi wote wakasikia kama wafalme wamepanda 
wapigane nao, wakakusanyika wavaao selaha na wali- 
owapita, wakasimama katika mpaka. 

22 Wakaamka assubui mapema, jua likachomoza juu ya 

'— maji, Wamoabi wakayaona maji katika kwao mekundu 

23 kama damu. Wakanena, “ Damu hii: wafalme wame- 
haribika, wamepiga killa mtu mwenziwe: sasa kwa 
mateka, enyi Moabi.” 

24 Wakaja hatta matuo ya Israeli, Israeli wakaondoka 

wakawapiga Wamoabi, wakakimbia mbele zao, waka- 

25 wapigapiga Wamoabi hatta kwao, wakaiharibu miji, 

. wakatupa katika killa palipo pema killa mtu jiwe, 
pakajawa, wakaziba killa chemchemi ya maji, wakaukata 
killa mti ulio mwema, illa yakasalia mawe ya Kir- 
haraset, wakazunguka wenyi kombeo wakaupiga. 

26 Mfalme wa Moab akaona kama ameshindwa katika 

. vita, akatwaa pamoja naye watu saba mia wavutao 
panga wapenye hatta mfalme wa Edom, wala hawaku- 

27 weza. Akamtwaa mwanawe wa kwanza, atakayemiliki 
mahali pake, akamtoa kwa kafara juu ya ukuta. Ikawa 
hasira nyingi juu ya Israeli : wakatoka kwake, wakarudi 
katika inchi. 

4 MWANAMKE wa katika wakeo waana wa nabii 

-= akamwitia Elisha, akinena, “Mtumwa wako mume 
wangu amekufa, nawe umejua kama mtumwa wako 
mcha Yahuwa. Naye aliyemwia amekuja ajitwalie 
waana wangu wawili kuwa watumwa wake.” 

2 Elisha akamwambia, “Nikufanyie nini? Nionye, 
nini unayo nawe nyumbani?” Akanena, “ Mjakazi 
wako hana kitu nyumbani, illa kasiki ya mafuta.” 

3 Akanena, “ Uende, utake vyombo 'nje kwa jirani 

4 zako zote, vyombo vitupu ; usitake vichache. Ukaingie, 
ukawafungie mlango wewe na waanako, ukamimine 
katika vyombo vile vyote, ukaviweke vilivyojaa.” 


Google 


ua UAE aaa IO aoM SL WAA 





CHA' WAFALME, IV. 65 


Akatoka kwake akajifungia mlango yeye na waana- 5 
we; Wale wakamletea, yeye akamimina. Ikawa katika 6 
kuvijaliza vyombo, akamwambia mwanawe, “ Niletee 
tena chombo.” Akamwambia, “ Hakuna tena chombo.” 
Mafuta yakakaa. 

. Akaja akamwambia mtu wa Muungu. Akanena, 7 
“ Enenda, kayauza mafuta, uilipe deni, nayo yaliyosalia 
mtumie wewe na watoto wako.” 

Ikawa siku moja Elisha akapita kwa Shunem, alipo 8 
mwanamke mkuu, akamlazimisha ale chakula. Ikawa 
killa alipopita, akageuka humo ale chakula. 

Akamwambia mumewe, “ Angalia, naona kama huyu 9 
mtu mtakatifu wa Muungu apitaye dayima kwetu. 
Tumfanyie chumba kidogo, nakusihi, ukutani, tu- 10 
’mwekee humo kitanda, na meza, na kiti, na mwango. 
Itakuwa atujiapo, ataingia humo.” 

Ikawa siku moja akaja huko akageuka katika chumba 11 
akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, ““ Mwite 12 
Mshunami huyu.” Akamwita, akasimama mbele yake. 

Akamwambia, “ Mwambie, Angalia, umetutunza kwa 13 
tunza hili lote: ufanyiweje? Unenewe kwa mfalme? 
Ao kwa mkuu wa jeshi?” 

: Akamwambia, “ Nakaa mimi katika watu wangu.” 

Akanena, “Afanyiwe nini?” Gehazi akajibu, 14 
“ Hakika hana mtoto, na mumewe mzee.” Akamwa- 15 
mbia, “ Mwita.” Akamwita, akasimama mlangoni. 

Akanena, ““ Kama wakati huu, kwa wakati wa kuzaa, 16 
utamkumbatia mwana.” Akanena, “Sivyo, bwana 
wangu, mtu wa Muungu, usimwambie uwongo mjakazi 
wako.” 

Mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume, 17 
kwa wakati Elisha alipomwambia, kwa wakati wa 
kuzaa. | 

Hatta mtoto alipokua, ikawa siku moja akatoka kwa 18 
babaye kwa wavunao. Akamwambia babaye, “ Kitwa 19 
changu, kitwa changu.” Akamwambia kijana, “ Mchu- 
kue kwa mamaye.” ' 

Alipomchukua akamleta kwa mamaye, akakaa mago- 20 
teni mwake hatta aththuuri, akafa. Akapanda akam- 21 
laza a mwake mtu wa Muungu, akamfungia, 
akatoka. . a 


Go gle 


66 s CHA PILI 


22 - Akamwita mumewe akanena, “ Uniletee, nakuomba, 

' mmoja miongoni mwa vijana, na punda mmoja, ni- 
mwendee hima mtu wa Muungu, nikarudi,” 

23 .Akanena, “Mbona umwendee leo? Si sika ya 
mwezi, wala sabato.” Akamwambia, “ Kwa amani.” 
24 . Akatandika punda, akamwambia mtumwa, “ Haya, 

uende ; usinikawilie katika kwenda nisipokwambia.” 

25 Akaenda akafika kwa mtu wa Muungu katika mlima 
Karmel. - 

Ikawa mtu wa Muungu alipomwona mbali, aka- 

mwambia Gehazi mtumishi wake, “ Tazama, Mshunami 

26 yule. Upige mbio, nakuomba, umwone, ukamwambie, 
Hujambo? Ha jambo mumeo? Ha jambo mtoto???” 
Akamwambia, “ Hawa jambo.” 

27 Alipomfikia mtu wa Muungu mlimani, akamshika 
miguu, akaja Gehazi amwondoshe. Mtu wa Muungu 
akanena, ““ Mwache, kwani roho yake imetiwa machu- 
ngu, naye Yahuwa amenifichia, wala hakunambia,.” 

Akanena, “ Nimetaka mimi mtoto kwa bwana. 
wangu? Sikusema, Usinidanganye? ” 

29 Akamwambia Gehazi, “ Ufunge viuno vyako, utwae 
fimbo yangu mkononi mwako, kaenda zako. Uki- 
mwona mtu, usimwamkie; akitoa salaamu, usimjibu; 
kaweke fimbo yangu usoni mwake kijana.” 

30 Mama wake kijana akanena, ““ Yahuwa yn hayi na roho 
yako yu hayi, sikuachi.” Akaondoka, akamfuata. 

31 Gehazi akawatangulia, akaiweka fimbo usoni mwake 
kijana; wala sauti, wala kusikia, Akarudi amwone, 
akamwambia, akanena, ““ Kijana hakuamka.” 

32 Akaingia Elisha nyumbani, naye kijana amekufa, 
akalazwa kitandani mwake. 

33 Akaingia akawafungia mlango wawili wao, aka- 

34 mwomba Yahuwa. Akapanda akajinyosha juu ya mtoto, 
akaweka kanwa lake juu ya kanwa lake, macho yake 
juu ya macho yake, mikono yake juu ya mikono yake, 
akasujudu juu yake, mwili wake mtoto ukapata moto. 

35 Akarudi akatembea katika nyumba, marra huko, 
marra huko, akapanda akasujudu juu yake. Kijana 
akapiga chafya marra saba, kijana akafunua macho yake. 

36 , Akamwita Gehazi, akanena, “Mwite Mshunami 
huyu.” Akamwita. Akaja kwake, Akanena, “ Mchu- 


Google 


CHA WAFALME, V. 67 


kue mwanako.” Akaja akaanguka miguuni pake, 37 
akasujudu hatta. inchi, akamchukua mwanawe, akatoka. 

Elisha akarudi katika Gilgal; na njaa katika inchi. 38 
Waana wa nabii wakakaa mbele yake. Akamwambia 
kijana chake, “ Teleke sufuria kubwa, uwapikie waana 
wa nabii.” Mmoja akatoka koondeni alete mboga, 39 
akaona mboga wa mwitu, akayachuma maboga ya 
mwitu, hatta nguo yake ikajaa, akaja akayapasuapasua 
katika sufuria, wala hawakujua. 

Wakawapakulia watu, wale. Ikawa katika kukila 40 
chakula, wakapiga kelele, wakanena, “Mauti imo 
katika sufuria, ee mtu wa Muungu,” wala hawawezi 
kula. Akanena, “Leteni unga.” Akautupa katika 41 
sufuria, akanena, “Wapakulie watu, wale.” Wala 
bakimo kitu kibaya katika sufuria. 

Akaja mtu wa Baal.Shalisha akamletea mtu wa 42 
Muungu chakula cha malimbuko, mikate asharini ya 
shayiri na masuke yaliyojaa katika maganda yake. 
Akanena “ Uwape watu, wale.” Akanena mngoje wake, 43 
“Je! nitoe hii mbele ya watu mia?” Akanena, 
“Uwape watu, wale, kwani ndilo asemalo Yahuwa, 
Kula na kusalia.” Akatoa mbele zao, wakala waka- 44 
saza, kwa neno la Yahuwa 

NAAMAN, mkuu wa jeshi lake mfalme wa Sham, 5 
akawa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, akaheshi- 
miwa, kwa sababu Yahuwa ametoa kwa huyu wokovu 
kwa "Sham. Akawa mtu mwenyi nguvu nyingi, 
inwenyi ukoma. 

Washami wakatoka kwa vikosi, wakachukua mfungwa 2 
katika inchi ya Israeli, kijana mwanamke. Akamngo- 
jea mkewe Naaman. Akamwambia bibi yake, “Laiti 3 
bwana wangu kwa nabii alioko Samaria, kwani ange- 
mponya ukoma wake.” 

Akaja akamwambia bwana wake, akisema, “ Haya na 4 
haya aliyoyasema kijana mwanamke aliye wa inchi ya 
Israeli.” 

Akanena , mfalme wa Sham, “Ondoke uwende, nita- 5 
mwandikia barua mfalme wa Israeli.” | 

Akaenda zake, akachukua mkononi mwake talanta. 
kumi za fetha, na thahabu sita alaf, pa mavazi kumi. 

Akamletea mfalme wa Israeli barua, ikisema, “ Bassi, 6 


Google 


68. . CHA PILI 


barua hii ikifika kwako, nami nimekuletea Naaman 
mtumwa wangu, umponye ukoma wake.” 

7 Ikawa mfalme wa Israeli akisoma barua akararua ma- 
vazi yake, akanena, “ Mimi Muungu, nifishe nikafanye 
hayi, huyu akiniletea nimponye mtu ukoma wake? 
Bassi jueni sasa, mkaone kwamba huyu anataka huja 
kwangu.” 

8 Ikawa Elisha mtu wa Muungu aliposikia. kama 
mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, akampelekea 
mfalme akasema, “Mbona umeyararua mavazi yako ? 
anijilie sasa mimi: atajua kama yupo nabii katika 
Israeli.” 

9 Akaja Naaman na frasi zake na gari lake, akasimama 

10 mlangoni pa nyumba ya Elisha. Elisha akampelekea 
mjumbe, akisema, “Uende, kaoge katika Yardeni marra 
a na nyama yako itakurudia, nawe utatakasika.” 

11 Naaman akaona hasira, akaondoka, akanena, ““ Nime- 
sema moyoni mwangu, akitoka atatoka, atasimama, ata- 
omba kwa jina la Yahuwa Muungu wake, atapitisha 
mkono wake katika mahali, atamponya mwenyi ukoma. 

12 Siyo Abana na Farpar, mito ya Dameski, zayidi ya 
maji yote ya Israeli? Nisioge mwao, nijitakase ? 
Akageuka akaondoka katika hasira. | 

13 Watumwa wake wakamkaribia, wakamwambia, wa- 
kanena, “ Baba yangu, kama nabii angalikwambia neno 
lililo kubwa hungalilifanya ? bassi tena, akikwambia, 
Uoge, ukatakasike ? ” 

14 Akashuka, akajichovya marra saba katika Yardeni, 

kwa neno lake mtu wa Muungu: nyama yake ikarudi 
kama nyama ya mtoto mdogo, akatakasika. 

15 Akarudi kwake mtu wa Muungu, yeye na mafuatano 
yake yote. Akaja akasimama mbele yake, akanena, 
“Sasa yakini nimejua kama hakuna Muungu katika 
inchi zote, illa katika Israeli; bassi upokee tena mbaraka 
kwa mtumwa wako.” 

16 Akanena,“ Yahuwa yu hayi, nimesimama mbele yake, 
sipokei.” Akamtaka sana apokee, akakataa. 

17 Akanena Naaman, “ Asipewe sasa mtumwa wako 
mzigo wa baghla wawili wa udongo? Kwani mtumwa 
wako hatatoa tena wala kafara wala thabihu kwa miungu 

mingine illa kwa Yahuwa. 


Google 


CHA WAFALME, VI. 0069 


Katika jambo hili Yahuwa amsamehe mtumwa wako : 18 
bwana wangu akiingia katika nyumba ya Rimmon 
aabudu humo, akitegemea mkononi mwangu, nikajiinama . 
nyumbani mwa Rimmon: nikijiinama nyumbani mwa 
Rimmon, Yahuwa amsamehe mtumwa wako katika 
jambo hili.” 

Akamwambia, “<< Uende katika amani.” aa 19 
ndokea njia kadri. 

Akanena Gehazi, kijana chake Elisha mtu wa Mu- 20 
ungu, “ Bwana wangu amemwachilia Naaman Mshami 
huyu asivipokee mkononi mwake alivyovileta: Yahuwa 
yu hayi, nitamfuata mbio, nipokee kitu kwake.” 

Gehazi akamfuata Naaman. Naaman akamwona 21 
akipiga mbio nyuma yake. Akashuka katika gari 
amwone, akanena, “Amani?” Akanena, “Amani. 22 
Bwana wangu amenipeleka, niseme, Hatta sasa 
wamenijia katika mlima Efraim vijana wawili wa 
waana wa nabii; uwape, nakuomba, talanta ya fetha na 
mavazi mawili.” 

Akanena Naaman, “s U rathi katwae talanta mbili.” 23 
Akamtaka, akafunga talanta mbili za fetha katika 
mifuko miwili, na mavazi mawili, akawapa vitwana' 
wake, wakachukua mbele yake. 

Akaja hatta kilima, akazitwaa katika mikono yao, 24 
akaziweka nyumbani, akawaacha watu, wakaenda zao. 
Akaingia, akasimama mbele ya bwana wake. 25 

Elisha akamwambia, “ Kutoka wapi, Gehazi ?” Aka- 
nena, ““ Mtumwa wako hakuenda mahali.” Akamwa- 26 
mbia, “ Moyo wangu haukuenda akigeuka mtu katika 
gari akuone? Ndio wakati wa kupokea fetha, kupokea 
mavazi, na mizeituni, na mizabibu, na kondoo, na 
ng'ombe, na watwana na wajakazi? Ukoma wa Naa- 27 
man utakushika wewe, na wazao wako milele.” Aka- 
toka katika mbele yake mwenyi ukotna kama theluji. 

WAANA wa nabii wakamwambia Elisha, “ Angalie, 
mahali tukaapo mbele yako pembamba kwetu. Bassi 
twende hatta Yardeni, twakuomba, tutwae huko killa 
mtu mti tujifanyie huko mahali pa kukaa.” Akanena, 
“ Endeni.” 

Akanena mmoja, “U rathi bassi, uende pamoja na 3 
watumwa wako.” Akanena. “Nitakwenda.” Aka- 4 


SR- 


Google 


YO CHA PILI 


enda pamoja nao; wakafika katika Yardeni, wakakata 
miti. 

5 Ikawa mmoja akiwa katika kukata boriti, chuma kika- 
anguka majini. Akalia akanena, “ Ahah, bwana wangu,: 
kile kimeazimiwa.” 

6 Akanena mtu wa Muungu, “ Ilikoanguka wapi ? ” 
Akamwonyesha mahali. Akakata kijiti akakitupa huko, 

7 chuma kikaelea. Akanena, “Okota kwako.” Akanyo- 

sha mkono akakitwaa. 

8 Mfalme wa Sham akawa katika kupigana na Israeli. 
Akafanya shauri na watumwa wake, akisema, “ Pahali 

9 fullani kituo changu.” Mtu wa Muungu akampelekea 
mfalme wa Israeli, akisema, “Angalie usipite mahali 

10 pale, kwani ndiko Washami walikoshuka.” Mfalme wa 
Israeli akapeleka mahali alipomwambia akamwonya 
mtu wa Muungu, akajiponya huko, wala si marra moja 
ao mbili. 

11 Moyo wake mfalme wa Sham ukataabika kwa jambo 
hili, akawaita watumwa wake akawaambia, “ Hamta- 
nionya nani wa kwetu, aliye yake mfalme wa Israeli? ” 

12 Akanena mmoja miongoni mwa watumwa wake, 
“ Hakuna, bwana wangu mfalme, illa Elisha nabii, aliye 
katika ` Israeli, humwonya mfalme wa Israeli maneno 
uyanenayo chumbani mwako mwa ndani.” 

J3 Akanena, “Enendeni, mmwone alipo, nipeleke, ni- 

— mchukue.” Akaambiwa kunena, “Yuko katika Do- 

14 than.” Akapeleka huko frasi na gari na jeshi kubwa, 

` wakaja usiku, wakauzunguka mji. 

15 Hatta assubui mapema mtumishi wake mtu wa Mu- 
ungu akaondoka akatoka: liko jeshi, na frasi na gari, 
likiuzunguka mji. Kijana akamwambia, “Ah, bwana 

16 wangu, tufanyeje?” Akanena, “Usiogope, kwani 

17 walio nasi wengi kuliko walio nao.” Elisha akaomba 
akanena, “Ee Yahuwa, ufunue sasa macho yake, aone.” 
Yahuwa akamfunua macho yake kijana, akaona, kilima 

- kikajaa frasi na gari za moto Elisha alipo. o 

18 Wakamshukia, akamwomba Elisha Yahuwa, akanena, 
“ Uwapige watu hawa kwa upofu.” Akawapiga kwa- 

19 upofu kwa neno lake Elisha. Elisha akawaambia, “ Hii; 
si njia, wala huu si mji: mnifuate, nitawaleta hatta 
kwake mnayemtafuta.”  Akawaleta hatta Samaria. 


Google 


CHA WAFALME, VII. 71 


Ikawa wakiingia katika Samaria, akanena Elisha, 20 
“ Yahuwa, uwafunue hawa macho, waone.” Akawa- 
funua macho Yahuwa, wakaona, wako kati ya Samaria. 

Mfalme wa Israeli akamwambia Elisha akiwaona, 21 
““ Nipigepige, baba wangu?” Akanena, “ Usipige: 22 
wale uliowateka kwa upanga wako na kwa upindi wako 
utawapiga? Weka chakula na maji mbele zao, wale 
wakanywe, waende kwa bwana wao.” 

Akawaandalia chakula tele, wakala wakanywa, aka- 23 
waacha, wakaenda zao kwa bwana wao. Wala hawa- ' 
kuja tena vikosi vya Washami katika inchi ya Israeli. 

Ikawa baadaye Benhadad mfalme wa Sham akaku- 24 
sanya majeshi yake yote, akapanda akazunguka Samaria. 
Njaa ikawa kuu katika Samaria, na mazunguko yako, 25 
hatta kuwa kitwa cha punda kwa themanini za fetha, 
na robo kabi ya hareyonim kwa tanu za fetha. | 

Ikawa mfalme wa Israeli akipita katika ukuta, mwa- 26 
namke akamwitia akinena, “ Uniokoe, bwana wangu 
mfalme.” Akanena, “ Yahuwa hakuokoi, nikuokoeje 27 
mimi? katika pakufikicha, ao katika shinikizo ? ” 

Akamwambia mfalme, “Una nini?” Akanena, 28 
« Mwanamke huyu alinambia, Toe mtoto wako tumle 
leo, na mtoto wangu tumle kesho, Tukampika mtoto 29 
wangu, tukamla. Nikamwambia siku ya pili, Toe mtoto 
wako tumle: naye amemficha mtoto wake.” 
Ikawa mfalme akiyasikia maneno ya mwanamke, aka- 30 
yararua mavazi yake, naye akipita juu ya ukuta watu 
wakaona, iko sako juu ya mwili wake ndani. Akanena, 31 
“ Muungu anifanyie, akazidi, kikikaa kitwa cha Elisha 
wa Shafat juu yake leo.” Akawa Elisha akikaa nyu- 32 
mbani mwake, na wazee wakikaa naye. Akamtuma 
. mtu wa mbele yake. 

Hatta mbele ya kufika kwake aliyetumwa, akawa- 
ambia. wazee, “ Umeona kama mwana huyu wa muaji 
ametuma aniondoe kitwa? Angalieni, aliyetumwa aki- 
ingia, funga mlango, mkamzuie mlangoni: si sauti ya 
nyayo za bwana wake nyumaye ? ” 

Hatta akisema nao, yuko aliyetumwa akimshukia: aka- 33 
nena, “Angalia, mabaya haya kwa Yahuwa; mbona . 
nimngoje tena Yahuwa?” 


AKANENA Elisha, “ Sikieni neno la Yahuwa: ndilo 7 


Google 


72 CHA PILI 


anenalo Yahuwa, Kama kesho, kipimo cha unga mzuri 
kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, 
= mlangoni pa Samaria.” 

2 Akajibu amiri aliyemtegemea mkono mfalme, kwa 
mtu wa Muungu, akanena, ““ Yahuwa afanya dirisha 
mbinguni, liwe jambo hili?” Akanena, “ Angalia, 
utaona kwa macho, hutapata kula.” 

3 Watu wanne wenyi ukoma walikuwako mlangoni, 
wakanena wao kwa wao, “Mbona tukae hapa hatta 

4 kufa? Tukisema tutaingia mjini, na njaa mjini, tuta- 
kufa humo ; tukikaa hapa tutakufa. Bassi twende tuwa- 

. fuate waliotua Washami: wakitulinda hayi, tutaishi; 
wakitufisha tukafe.” 

5 Wakaondoka subui ikianza waende kituo cha Wa- 
shami. Wakafika mwisho wa kituo cha Washami, wala 
hako mtu huko. 

6 Yahuwa amewasikiza kituo cha Washami sauti ya 
magari, na sauti ya frasi, na sauti ya jeshi kubwa. Wa- 
kasema wao kwa wao, “ Angalieni, mfalme wa Israeli 
amewaleta kwa ujira juu yetu wafalme wa Wahiti na 

7 wafalme wa Wamisri, waje juu yetu.” Wakaondoka 
wakakimbia, subui ikianza, wakaacha hema zao, na 
frasi zao, na punda zao, na kituo, vivyo kilivyo, waka- 
kimbia kwa roho zao. 

8 Wakaja wenyi ukoma hawa hatta mwisho wa kituo, 
wakaingia katika hema moja, wakala wakanywa, waka- 
chukua huko fetha, na thahabu, na mavazi, wakaenda 
wakaficha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, 
wakachukua huko wakaenda wakaficha. 

9 Wakasema wao kwa wao, “ Hatutendi vema: leo 
ndiyo siku ya habari zilizo njema, naswi twanyamaa ; 
tukingoja hatta mchana wa assubui, mathara yatatupata, 
bassi twende tuingie tuwaambie watu wa mfalme.” 

10 Wakaja wakamwita mngoje mlango wa mji: wa- 
kawaambia, wakanena, “ Tumefika kituoni mwa Washa- 
mi, wala hapana mtu wala sauti ya mtu, illa frasi wame- 
fungwa, na punda wamefungwa, nazo hema vivyo 
hivyo.” 

11 Akawaita wangoje mlango, wakawaambia watu wa 
mfalme waliomo ndani. 

12 Mfalme akaondoka usiku akawaambia watumwa wake, 


Google 


CHA WAFALME, VIII. 73 


““ Nitawaonya walivyotutendea Washami. Wametujua 
tuna njaa, nao wametoka katika kituo, wajifiche koo- 
ndeni, wakisema, Watakapotoka mjini tutawatwaa wa- 
zima, tutaingia tena mjini.” 

Mtumwa wake mmoja akajibu akanena, “ Watwae, 13 
nakuomba, frasi watano waliosalia, wa frasi waliomo 
mjini, ndio kama jeshi la Israeli waliopotea, tupeleke, 
tuone.” E 

Wakatwaa frasi wawili wa gari, mfalme akapeleka 14 
kuwafuata jeshi la Washami, akisema, “Enendeni, 
mwone.” 

Wakawafuata hatta Yardeni: njia yote ikajaa mavazi 15 
na vyombo walivyovitupa Washami wakienda hima. 
Wakarudi waliopelekwa wakamwambia mfalme. Watu 16 
wakatoka wakaziteka hema za Washami. Ikawa, 
“kipimo cha unga mzuri kwa shekeli, na vipimo 
viwili vya shayiri kwa shekeli,” kwa neno lake 
Yahuwa. | 

Mfalme akamtoa amiri aliyemtegemea mkono aamuru 17 
mlangoni, watu wakamkanyagia mlangoni, akafa, kama 
alivyosema mtu wa Muungu, aliyenena mfaime alipo- 
mshukia. Ikawa mtu wa Muungu aliposema na mfalme, 18 
akinena, “ Kipimo cha unga mzuri kwa shekeli, na 
vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, vitakuwa kama 
kesho mlangoni pa Samaria;” amiri yule akamjibu 19 
mtu wa Muungu, akanena, “ Yahuwa afanya dirisha 
mbinguni, liwe jambo hili?” Akanena, “Angalia, 
utaona kwa macho, hutapata kula.” Ikampata, waka- 20 
mkanyagia watu mlangoni, akafa. 

ELISHA akamwambia mwanamke aliyemfufulia 8 
mwanawe akanena, ““ Ondoka, ukaende wewe na nyumba 
yako, usafiri utakakosafiri, kwani Yahuwa ameita njaa, 
nayo itakuja katika inchi miaka saba.” 

Akaondoka mwanamke, akafanya kama alivyosema 2 
mtu wa Muungu, akaenda yeye na nyumba yake akakaa 
katika inchi ya Wafilisti miaka saba. 

Ikawa miaka saba ikiisha mwanamke akarudi katika 3 
inchi ya Wafilisti, akatoka amtakie mfalme nyumba 
yake na shamba lake. Mfalme akasema na Gehazi 4 
kijana chake mtu wa Muungu, akinena, ““ Bassi nambie 
makuu yote aliyoyafanya Elisha.” Ikawa akimwambia 5 
mfalme kama amemfufua aliyekufa, yuko mwanamke 


Google R 


74 CHA PILI 


aliyemfufulia mwanawe, akimtakia mfalme nyumba 
yake na shamba lake. 

Akanena Gehazi, “Bwana wangu mfalme, huyu 
mwanamke na huyu mwanawe aliyemfufua Elisha.” 

6 Mfalme akamwuliza mwanamke, akamwambia. Mfalme 
akamtolea akida, akinena, “ Mrudishie yote yaliyo yake, 
na mapato yote ya shamba tangu siku aliposafiri hatta 
leo.” 

7 Akaja Elisha Dameski, akiwa mfalme Benhadad 
hawezi ; akaletewa habari, kunena, “Mtu wa Muungu 

8 amekuja hatta hapa.” Mfalme akamwambia Hazael, 
““Twae mkononi mwako zawadi, uende umwone mtu 
wa Muungu, umwulizie Yahuwa kwaye, kunena, Nita- 
pona katika ugonjwa huu?” 

9 Akatoka Hazael amwone, akachukua zawadi mkononi 
mwake, killa kilicho chema cha Dameski, mizigo ya 
ngamia arobaini, akaja akasimama mbele yake, akanena, 
“Mwanawo Benhadad mfalme wa Sham amenituma 
kwako, kusema, Nitapona katika ugonjwa huu?” 

10 Elisha akamwambia, “ Enenda, umwambie, Kupona 
utapona: akanionya Yahuwa kama kufa atakufa.” 

11 Akakaza uso wake akakaa hatta kutahayari, akalia mtu 
wa Muungu. 

12 Akanena Hazael, “ Mbona bwana wangu analia?” 
Akanena, “Kwani nimejua utakavyowafanyia waana 
wa Israeli mabaya. Utatia moto katika ngome zao, 
utawaua vijana vyao kwa upanga, utawavunja watoto 
wao, na wenyi mimba wao utawapasua.” 

13 Hazael akanena, “Gissi gani, mtumwa wako mbwa 
ayafanye maneno makuu haya?” Elisha akajibu, 
“ Yahuwa amenionya wewe mfalme juu ya Sham.” 

14 Akamwacha Elisha akarudi kwa bwana wake. Aka- 
mwambia, “ Amekwambiaje Elisha?” Akanena, “ Ali- 
nambia, kupona utapona.’ 

15 Ikawa siku ya pili, akatwaa kitambaa akakichovya 
majini, akakitandika juu ya uso wake, akafa : akamiliki 
Hazael mahali pake. | 

16 Mwaka wa “ano wa Yoram wa Ahab mfalme wa 
Israeli, naye Yehoshafat mfalme wa Yuda, akaanza 
kumiliki Yehoram wa Yehoshafat mfalme wa Yuda. 

17 Amepata miaka thelathini na miwili akimiliki, akami- 
liki miaka minane katika Yerusalemi. 


Google 


CHA WAFALME, IX. 79 


. ` Akaenda katika njia ya wafalme wa Israeli kama 18 
walivyofanya nyumba ya Ahab, kwani binti Ahab ali- 
kuwa mkewe. Akafanya vibaya machoni pa Yahuwa. 
Akakataa Yahuwa kuivunja Yuda kwa sababu ya Daud 19 

“ mtumwa wake, kama alivyomwambia ampe taa, wazao 
wake siku zote. 

Zamani zake Edom akaasi katika mkononi mwa 20 
Yuda, wakijifanyia mfalme. Akaenda Yoram hatta 21 
Sair, na magari yote pamoja naye. Akaondoka usiku 
akawapiga Waedomi waliomzunguka, na wakuu wa 
magari: watu wakakimbia hatta hema zao. Edom 22 
akaasi katika mkononi mwa Yuda hatta leo. Ukaasi 
na Libnah zamani zilezile. 

Na matendo yake Yoram yaliyosalia nayo aliyoya- 23 
tenda yote, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo 
ya siku za wafalme wa Yuda? 

-= Akalala Yoram na baba zake, akazikwa na baba zake 24 
katika mji wa Daud. Ahaziya mwanawe akamiliki 
mahali pake. 

Mwaka wa thenashara wa Yoram wa Ahab mfalme 25 
wa Israeli, akamiliki Ahaziya wa Yehoram mfalme wa 
Yuda. Mwenyi miaka asharini na miwili Ahaziya 26 
akimiliki, akamiliki mwaka mmoja katika Yerusalemi; 
na jina lake mamaye Athaliya binti Omri mfalme wa 
Israeli. Akaenda katika njia ya nyumba ya Ahab, 27 
akatenda vibaya machoni pa Yahuwa kama nyumba 
ya Ahab, kwani mkwe wa nyumba ya Ahab. 

Akaenda pamoja na Yoram wa Ahab apigane na 28 
Hazael mfalme wa Sham, katika Ramoth Gilead. 
Washami wakampiga Yoram. Akarudi Yoram mfalme, 29 
ajiponyeshe katika Yezreel katika mapigo waliyompiga 
Washami katika Rama akipigana na Hazael mfalme 
wa Sham. Ahaziya wa Yehoram mfalme wa Yuda 
akashuka amtazame Yoram wa Ahab Yezreel, kwani 
akaugua. 

ELISHA nabii akamwita mtu wa waana wa nabii, 9 
akamwambia, “ Ufunge viuno, katwae kibweta hiki cha 
mafuta mkononi, ukaende Ramoth Gilead. Hatta 2 
ukifika huko, umwangalie huko Yehu wa Yehoshafat 
wa Nimshi, ukaje, umwondoshe katika kati ya ndugu 
zake, umlete chumbani mwa ndani. Katwae kibweta 3 
cha mafuta ukamnaine kitwani mwake, ukanene, Ndilo 

D 2 


Google 


16 CHA PILI 


asemalo Yahuwa, Nimekutia mafuta uwe mfalme wa 
Israeli. Ukafungue mlango ukakimbie, wala usika- 
wie.” 

4. Kijana akatoka, kijana nabii, hatta Ramoth Gilead. 

5 Akaja, nao majemadari wa jeshi wamekaa ; akanena, 
“Nina neno nawe, ee jemadari.” Yehu akanena, 
“ Na nani wa sisi wote?” Akanena, “ Na wewe, jema- 
dari.” 

6 Akaondoka, akaingia nyumbani, akamimina mafuta 
kitwani mwake, akamwambia, “ Ndilo anenalo Yahu- 
wa Muungu wa Israeli, Nimekutia mafuta uwe mfalme 

7 wa watu wake Yahuwa, wa Israeli. Utaipiga nyumba 
ya Ahab, bwana wako, nitwae kisasi cha damu za wa- 
tumwa wangu nabii, na damu za watumwa wote wa 

8 Yahuwa, katika mkono wa Yezebel. Na nyumba yote 
ya Ahab watapotea : nitamkatia Ahab killa mume, na 

9 mfungwa na asiyefungwa katika Israeli. Nitaifanya 
nyumba ya Ahab kama nyumba ya Yaraboam wa Nebat 

10 na kama nyumba ya Baasha wa Ahiya. Mbwa wa- 
tamla Yezebel katika sehemu ya Yezreel, wala hakuna 
mzishi.” Akafunua mlango akakimbia. 

11 Yehu akatoka kwa watumwa wa bwana wake. 
Akamwambia, “ Amani? Mbona mwenyi wazimu huyu 
amekujia ? ” - Akawaambia, “ Ninyi mmemjua mtu na 

12 neno lake.” Wakanena,“ Uwongo ; utuonyeshe bassi.” 
Akanena, “ Hivyo na hivyo ndivyo alivyoniambia, aki- 
nena, Ndilo anenalo Yahuwa, Nimekutia mafuta uwe 

- mfalme wa Israeli.” 

13. Wakaenda upesi wakatwaa killa mtu vazi lake, 
wakalitia chini yake juu ya daraja, wakapiga bara- 
gumu wakanena, “ Amiliki Yehu.” 

14 Akafanya shauri Yehu wa Yehoshafat wa Nimshi juun 
ya Yoram. Akawa Yoram akilinda Ramoth Gilead, 
yeye na Israeli wote, mbele ya Hazael mfalme wa 

15 Sham. Akarudi Yoram mfalme, apone katika Yezreel 
katika majeraba waliyomtia Washami, akipigana na 
Hazael mfalme wa Sham. Akanena Yehu, “ Kama 
ndiyo nia yenu, mtu asitoke katika mjini aende atoe ha- 

16 bari katika Yezreel.” Akapanda Yehu garini kwenda 
Yezreel, kwani Yoram amelazwa huko, na Abhaziya 
mfalme wa Yuda ameshuka amtazame Yoram. 

17 Mlinzi akakaa juu ya mnara katika Yezreel, akaona 


(GO gle 


CHA WAFALME, IX. 77 


watu wa Yehu akija, akanena, “ Naona watu.” Akanena . 
Yoram, “ Toe mpanda frasi, ukampeleke awaone, aseme, 
Amani?” Akatoka mpanda frasi awaone, akasema, 18 
“« Ndilo asemalo mfalme, Amani?” Akanena Yehu, 

“ Unani na amani? geuke nyuma yangu.” 

Mlinzi akatoa habari, akanena, ““ Mjumbe yuko kwao, 
wala harudi.” Wakapeleka mpanda frasi wa pili, aka- 19 
wafikia, akasema, “ Ndilo anenalo mfalme, Amani?” 
Akanena Yehu, “Unani na amani ? geukenyumayangu.” 
= Mlinzi akatoa habari akanena, “ Amefika kwao, wala 20 

harudi, na mwendo kama mwendo wa Yehu wa Nimshi, 
kwani huenda kassi.” 

Akanena Yoram, “Tandika.”  Wakatandika gari 21 
lake, akatoka Yoram mfalme wa Israeli, na Ahaziya 
mfalme wa Yuda, killa mtu katika gari lake. Waka- 
toka, wamwone Yehu, wakamwona katika sehemu ya 
Naboth Myezreeli. 

Ikawa Yoram alipomwona Yehu akanena, “ Amani, 22 
Yehu?” Akanena, “Amani gani, mazini ya mamayo 
Yezebel na uchawi wake ukiwa mwingi?” 
= Akageuza mikono Yoram akakimbia, akamwambia 23 

Ahaziya, “ Kudanganya, Ahaziya!” 

“ Yehu akavuta upindi kwa nguvu, akampiga Yoram 24 
kati ya mikono yake, ukatoka mshale katika moyo 
wake, akainama katika gari. Akamwambia Bidkar 25 
akida yake, “Twae, umtupe katika sehemu ya koonde 
la Naboth Myezreeli: kwani kumbuke, mimi na wewe 
tukipanda pamoja nyuma ya Ahab baba yake, Yahu- 
wa akamtia mzigo huu, Kama nimeona jana usiku 26 
damu za Naboth na damu za waanawe, amenena Yahu- 
wa; nitakulipia katika sehemu hu, amenena Yahuwa. 
Bassi twae ukamtupe katika sehemu, kwa neno la 
Yahuwa.” 

Ahaziya mfalme wa Yuda akaona, akakimbia njia ya 27 
nyumba ya bustani ; akamfuata Yehu, akanena, “ Naye 
huyu mpigeni katika gari.” Hatta kupanda kwa Gur 
kuliko Ibleam, akakimbilia Megiddo akafa huko. Wa- 28 
kamchukua watumwa wake garini hatta Yerusalemi 
wakamzika katika kaburi lake pamoja na baba zake 
katika mji wa Daud. 

Mwaka wa edashara wa Yoram wa Ahab akamiliki 29 
Ahaziya juu ya Yuda. ua 

D 3 
Google 


78 CHA PILI 
30 Akaja Yehu katika Yezreel, Yezebel akasikia, akatia 


wanja machoni akapamba kitwa chake, akatazama kwa 

31 dirisha. Hatta Yehu akiingia kwa mlango, akanena, 
““ Amepata amani Zimri "mua bwana wake?” 

32 Akainua uso dirishani akanena, “ Nani aliye wangu, 

nani?” Wakamtazamia matowashi wawili watatu. 

33 Akanena, “ Mwangusheni.” Wakamwangusha, damu 
yake ikamwagika katika ukuta na katika frasi, aka- 
mkanyaga. 

34 Akaja akala akanywa, akanena, “Enendeni bassi 
kwa mlaaniwa yule, mkamzike, kwani binti mfalme 

ule.” 

35 Wakaenda wamzike, wala hawakuona illa kitwa na 
miguu na vitanga vya mikono. 

36 Wakarudi, wakampa habari. Akanena, “Ndilo neno 
la Yahuwa alilolisema kwa mkono wa mtumwa wake 
Eliya Mtisbi, akinena, Katika sehemu ya Yezreel wata- 

37 kula mbwa nyama yake Yezebel, na mzoga wa Yezebel 
utakuwa kama mavi juu ya koonde katika sehemu ya 
Yezreel, wasipate kusema, Ndiyo Yezebel.” 

10 NA watoto wa Ahab katika Samaria sabaini. Yehu 
akaandika barua, akazipeleka Samaria kwa wakuu wa 

2, Yezreel, wazee nao walezi wa Ahab, akisema, ““ Barua 
hii ikifika kwenu, wako nanyi watoto wa bwana wako, 
na kwenu magari na frasi, na mji mwenyi boma, na sela- 

3 ha. Mtamwona aliye mwema na hodari katika watoto 
wa bwana wenu, mkam'weke kitini mwa babaye, mkai- 
piganie nyumba ya bwana wenu.” 

4 Wakaogopa mno wakanena, “ Wafalme wawili hawa- 
kusimama mbele yake : tupateje sisi kusimama?” 

5 Aliye juu ya nyumba ai na aliye juu ya mji, 
na wazee, na walezi, kwa Yehu, wakisema, “ Watumwa 
wako sisi, killa mtakalotwambia, tutalifanya; hatuta- 
mfanya mtu mfalme : ufanye upendavyo.” 

6 Akawaandikia barua ya pili, akisema, “ Mkiwa wangu, 
na sauti yangu mkiisikia, twaeni vitwa vyao watoto wa 
bwana wenu, mkanijie kwa wakati huo kesho Yezreel.” 

Nao watoto wa mfalme watu sabaini walikuwako kwa 

7 wakuu wa mji waliowalea, Ikawa barua ikiwafikia, 
wakawatwaa watoto wa mfalme wakawaua watu sabaini, 
wakaweka vitwa vyao katika makapu wakampelekea 
Yezreel. 


Google 


CHA WAFALME, X. 79 


Akaja mjumbe akamwambia, akanena, “ Wameleta 8 
vitwa vya watoto wa mfalme.” Akanena, “ Viwekeni 
chungu mbili katika kuingia mlangoni hatta assubui.” 

Ikawa assubui akatoka, akasimama akawaambia watu 9 
wote, “Ninyi wa haki. Mimi nalifanya shauri juu ya 
bwana wangu, nikamua: nani aliyewapiga hawa wote? 
Jueni bassi kama halianguki chini katika maneno ya 10 
Yahuwa, alilolinena Yahuwa juu ya nyumba ya Ahab. 
Amefanya Yahuwa aliyoyanena kwa mkono wa mtumwa 
wake Eliya.” 

Akawapiga Yehu wote waliosalia wa nyumba ya 11 
Ahab katika Yezreel, nao wote wakuu wake, na jamaa 
zake, na wakohani wake, hatta hakumwacha aliyesalia. 
Akaondoka, akaenda akafika Samaria. - 12 

Naye njiani kwa nyumba ya kufunga kondoo. Yehu 13 
akawakuta ndugu za Ahaziya mfalme wa Yuda. Aka- 
nena, “Nani ninyi?” Wakamwambia, “Ndugu za 
Ahaziya sisi; tunashuka kuwapa salaamu watoto wa 
mfalme na watoto wa malkiya.” 

Akanena, “ Wakamateni wahayi.” Wakawakamata 14 
wahayi, akawaua katika birika la nyumba ya kufunga, 
watu arobaini, wala hakumwacha mtu wao. 

Akatoka huko akamkuta Yehonadab wa Rehab akija 15 
kwake, akambarikia, akasema naye, “Moyo wako ume- 
nyoka, kama moyo wangu na moyo wako?” Akanena 
Yehonadab, “ Yakini.” “Ukiwa, nipe mkono wako.” 
Akampa mkono, akamkalisha' naye katika gari. Aka- 16 
nena, “ Fuatane nami, ukaone uwivu wangu kwa Ya- 
huwa.” Akampandisha katika gari lake. 

Akaja Samaria, akawapiga wote waliomsalia Ahab 17 
katika Samaria, hatta akampoteza, kwa neno la Yahu- 
wa alilomwambia Eliya. 

Akawakusanya Yehu watu wote, akawaambia, “Ahab 18 
alimtumikia Baal kidogo; Yehu atamtumikiasana. Bassi 79 
uniitie nabii zote za Baal, watumwa wake wote, na wako- 
hani wake wote ; mtu asipunguke. Kwani ninayo thabihu 
kubwa ya Baal; killa atakayepunguka hataishi,” Yehu 
akafanya kwa werevu, awapoteze waliomtumikia Baal. 

Akanena Yehu, ““Takaseni makusanyiko kwa Baal.” 90 
Wakatangaza. Akapeleka Yehu katika Israeli wote, 9] 
nao wote waliomtumikia Baal wakaja, wala hakusalia 
mtu asiyekuja. Wakaingia katika nyumba ya Baal, 


Google 


80 CHA PILI 


ikajaa nyumba ya Baal tangu mlango hatta mlango. 

22 Akamwambia aliye juu ya hasina ya mavazi, “ Toe ma- 
vazi kwao wote wanaomtumikia Baal.” Akawatolea 
mavazi. 

23 Akaingia Yehu na Yehonadab wa Rekab katika nyu- 
mba ya Baa!, akawaambia waliomtumikia Baal, “Tafuteni 
mkaangalie, asiwe labuda hapa pamoja nanyi amtumi- 
kiaye Yahuwa, illa wamtumikiao Baal peke yao.” 

24 Wakaingia wafanye thabihu na makafara. Yehu 
akaweka milangoni watu themanini, akanena, “ Mtu 
atakayeokoka katika watu niliowatia mikononi mwenu, 
maisha yake kwa maisha yake.” 

25 Ikawa alipokwisha kutoa kafara, akawaambia Yehu 
walinzi na maakida, “ Ingieni 'mwapige; mtu asitoke.” 
Wakawapiga kwa ukali wa upanga wakawatupa walinzi 
na maakida, wakaenda mjini kwa nyumba ya Baal. 

26 Wakazitoa sanamu katika nyumba ya Baal wakazite- 

27 keteza. Wakaiangusha sanamu ya Baal, wakaia- 
ngusha nyumba ya Baal, wakaifanya choo hatta leo. 

28 Yehu akapoteza Baal katika Israeli. IIlakini katika 

29 makosa yake Yaraboam wa Nebat, aliyewakosesha 
Israeli, hakutoka Yehu, ng'ombe za thahabu zilizoko 
katika Betel na katika Dan. 

30 . Akamwambia Yehu Yahuwa, “Kwani umetenda 
vema ukifanya vilivyo haki machoni pangu, kwa yote 
yaliyomo moyoni mwangu umeyatenda kwa nyumba 
ya Ahab, watoto wako hatta wa nne watakaa kitini 
mwa Israeli.” 

31 Wala Yehu hakuangalia, aende katika sheria ya 
Yahuwa Muungu wa Israeli kwa moyo wake wote: 
hakutoka katika makosa ya Yaraboam aliyewakosesha 
Israeli, 

32 Siku zile akaanza Yahuwa kuipunguza Israeli. 

33 Akawapiga Hazael katika mipaka yote ya Israeli, ku- 
toka Yardeni kwa mashariki, inchi yote ya Gilead, 
Wagadi, na Wareubeni, na Wamanasse, kutoka Aroer. 
iliopo kwa wadi Arnon, na Gilead, na Basan. 

34 Na mambo ya Yehu yaliyosalia, na yote aliyoyafanya, 
na ushujaa wake, hayakuandikwa katika kitabu cha 

35 mambo ya siku zao wafalme wa Israeli? Yehu akalala 
na babaze wakamzika katika Samaria. Yehoahaz mwa- 

36 nawe akamiliki mahali pake. Na siku Yehu alizomi-. 


Google 


CHA WAFALME, XI. 81 


liki juu ya Israeli katika Samaria miaka asharini na 
minane. 

NA Athaliya mama wa Ahaziya alipoona kama mtoto 11 
wake amekufa, akaondoka, akawapoteza wazao wote wa ; 
kifaume’ Yehosheba, binti mfalme Yoram, nduguye 2 
Ahaziya, akatwaa Yoash wa Ahaziya, akamwiba katika | 
watoto wa mfalme waliouawa, yeye na mlezi wake ka- ` 
tika chumba cha kulala, wakamficha usoni pa Athaliya, 
wala hakuuawa. Alikuwako naye amefichwa katika 3 
nyumba ya Yahuwa miaka sita. Athaliya akaimiliki 
inchi, 

Hatta mwaka wa saba akapeleka Yehoyada, akawa- 4 
twaa wakuu wa mia, na maakida, na walinzi, akawaleta 
kwake ndani ya nyumba ya Yahuwa, akapatana nao 
akawaapiza katika nyumba ya Yahuwa, akaonyesha 
kwao mwana wa mfalme. Akawaamuru akisema, “Hilo 5 
ndilo neno mtakalolifanya. Theluthi wenu mtakaoingia 
sabato, mtakaolinda kuilinda nyumba ya mfalme; na 6 
theluthi mlangoni pa Sur; na theluthi mlangoni nyuma 
ya walinzi: mtalinda kuilinda kwa nyumba isitoboke. 
Na sehemu mbili wenu, wote watokao sabato, wailinde 7 
nyumba ya Yahuwa kwa mfalme. Mtamzunguka mfalme 8 
killa upande, killa mtu na selaha zake mkononi: naye 
aingiaye katika mipaka auawe: mkafuatane na mfalme, 
akitoka na akingia.” 

Wakuu wa mia wakafanya kwa killa alilowaambia 9 
Yehoyada mkohani, wakawatwaa killa mtu watu wake 
waingiao sabato nao watokao sabato wakaja kwa Yeho- 
yada mkohani. Mkohani akawapa wakuu wa mia 10 
mikuki na ngao zilizo za mfalme Daud, zilizo katika 
nyumba ya Yahuwa. i 

Walinzi wakasimama, killa mtu na selaha zake mko- 11 
noni, kutoka pembe la kuume la nyumba hatta pembe 
la kushoto la nyumba, katika mathbahu na nyumba, 
wakimzunguka mfalme. 

Akamleta ’ nje mwana wa mfalme, akaweka juu yake 12 
taji na ushahidi, wakamfanya mfalme, wakamtia ma- 
futa, wakapiga makofi wakanena, “ Mfalme aishi.” 

Akasikia Athaliya sauti ya walinzi na watu, akaja 13 
kwa watu katika nyumba ya Yahuwa. Akatazama, 14 
naye mfalme amesimama kwa nguzo kwa desturi, nao 
wakuu na wapiga baragumu kwa mfalme, na watu 


Google 


82 CHA PILI 


wote wa inchi wakifurahi, wakipiga baragumu. Atha- 
hya akararua mavazi yake, akalia, “ Hila! Hila!” 

185 Akaamuru Yehoyada mkohani wakuu wa mia, 
majemadari wa jeshi, akawaambia, “ Mtoeni katika 
mipaka, naye amfuataye °mue kwa upanga.” Kwani 
akasema mkobani, “ Asife katika nyumba ya Yahuwa.” 

36 Wakamtia mikono, akaenda njia ya kuingia nyumba- 
ni mwa frasi mwa mfalme, akauawa huko. 

17 Yehoyada akafanya patano kati ya Yahuwa na 
mfalme na watu, wawe watu wake Yahuwa, na kati ya 
mfalme na watu. 

18 Watu wote wa inchi wakaingia katika nyumba ya 
Baal, wakaiangusha, wakavunjavunja mathbabu zake 
na sanamu zake, na Mattan mkohani wa Baal waka- 
mua mbele za mathbahu. Mkohani akaweka maakida 
Juu ya nyumba ya Yahuwa. . 

19 Akawatwaa wakuu wa mia, na majemadari, na wa- 

. linzi, na watu wote wa inchi, wakamleta mfalme katika 
nyumba ya Yahuwa, wakaja njia ya mlango wa walinzi 
kwa nyumba ya mfalme. Akakaa kitini mwa wa- 
falme. 

20 Watu wote wa inchi wakafurahi, mji ukatulia, naye 
Athaliya wakamua kwa upanga katika nyumba ya 

21 mfalme. Mwenyi miaka saba Yehoash alipomiliki. 

12 MWAKA wasaba wa Yehu akamiliki Yehoash; miaka 
arobaini akamiliki katika Yerusalemi: na jina la mama 

2 yake Zibiya wa Beersheba. Yehoash akayatenda mema 
machoni pa Yahuwa siku zake zote alizomfundisha 

3 Yehoyada mkohani. Illa mahali pa juu hapajaondolewa, 
watu wakatoa wakavukiza katika mahali pa juu. 

4  Yehoash akawaambia wakohani, “ Fetha yote ya wakf 
iliyoletwa katika nyumba ya Yahuwa, fetha ya mtu 
apitaye, fetha ya roho, ya cheo chake, fetha yote iliyo 
moyoni mwa mtu ailete katika nyumba ya Yahuwa, 

5 wakohani watwae, killa mtu kwake amjuaye, wate- . 
ngeneze yaliyovunjika katika nyumba, killa palipoone- 
kana kuvunjika.” 

6 Ikawa, mwaka wa asharini na tatu wa mfalme Ye- 
hoash, hawakutengeneza wakohani mavunjiko ya nyu- 

7 mba. Mfalme Yehoash akamwita Yehoyada mkohani, 
na wakohani, akawaambia, “Mbona hamkutengeneza 
mavunjiko ya nyumba? Bassi tena msipokee fetha kwao 


Google 


CHA WAFALME, XII. 83 


’°mwajuao, lakini itoeni kwa mavunjiko ya nyumba.” 
Wakakubali wakohani wasipokee fetha kwa watu, wala 8 
wasitengeneze mavunjiko ya nyumba. 

Akatwaa Yehoyada mkohani kasha, akatoboa tundu 9 
katika kifuniko, akaliweka karibu na mathbahu upande 
wa kuume mtu akiingia katika nyumba ya Yahuwa, 
wakatia ndani wakohani wangoje pakuingia fetha yote 
iliyoletwa katika nyumba ya Yahuwa. Ikawa, wakiona 10 
kama fetha nyingi imo katika kasha, akapanda kerani 
wa mfalme na mkohani mkuu wakaifunga, wakahasibu 
fetha iliyoonwa katika nyumba ya Yahuwa. Wakatoa 11 
fetha iliyohesabiwa mkononi mwao wafanyi kazi wali- 
osimamia katika nyumba ya Yahuwa, waitoe kwa mase- 
ramala na waashi walioifanyiza nyumba ya Yahuwa, na 12 
kwa waashi na kwao watengenezao mawe, na kununua 
miti na mawe yaliyotengenezwa, kuyafanyiza mavunji- 
ko ya nyumba ya Yahuwa, na kwa gharama zote za 
kuitengeneza nyumba. 

Lakini haikufanyiwa nyumba ya Yahuwa sinia za 13 
fetha, wala makasi, mabakuli, paanda, wala vyombo vya 
thahabu, wala vyombo vya fetha, kwa fetha iliyoletwa 
katika nyumba ya Yahuwa. Wakaitoa kwa watenda 14 
kazi wakaitengeneza nayo nyumba ya Yahuwa. Wala 15 
hawakufanya hesabu na watu, waliotolewa fetha watoe 
kwao watenda kazi, illakini wakatenda kwa amini. 

Fetha za makosa na fetha za wakosao haikuletwa 16 
katika nyumba ya Yahuwa : ndizo zao wakohani. 

Akapanda Hazael mfalme wa Sham akapigana na 17 
Gath akaitwaa, Hazael akageuza uso apande hatta Ye- 
rusalemi. Yehoash mfalme wa Yuda akavitwaa vyote 18 
alivyoviwekea wakf Yehoshafat na Yehoram na Ahaziya 
baba zake wafalme wa Yuda, navyo vyote alivyoviweka 
wakf mwenyewe, na thahabu yote iliyoonekana katika 
hazina za nyumbani mwa Yahuwa na nyumbani mwa 
mfalme, akampelekea Hazael mfalme wa Sham, akaenda 
zake katika Yerusalemi. 

Na mambo yaliyosalia ya Yehoash nayo yote aliyoya- 19 
fanya, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya siku 
zao wafalme wa Yuda ? 

Watumwa wake wakaondoka wakafanya shauri wa- 20 
kamua Yehoash nyumbani mwa Millo, ishukapo Silla. 
Yozakar wa Shimeath na Yehozabad wa Shomer, watu- 21 


Google 


s4 o CHA PILI 


mwa wake, wakampiga, akafa, wakamzika na babaze 
katika mji wa Daud. Amaziya mwanawe akamiliki 
mahali pake. 

13 MWAKA wa asharini na tatu wa Yehoash wa Aha- 
ziya mfalme wa Yuda, Yehoahaz wa Yehu akaanza ku- 
miliki juu ya Israeli katika Samaria, miaka sabatashara. 

2 Akafanya maovu machoni pa Yahuwa, akayafuata 
makosa ya Yaraboam wa Nebat, aliyewakosesha Israeli, 
wala hakuyaacha. 

3 Hasira ya Yahuwa ikawaka juu ya Israeli, akawatoa 
mkononi mwa Hazael mfalme wa Sham, na mkononi 
mwa Benhadad wa Hazael, siku zote. 

4 Akaomba Yehoahaz mbele ya Yahuwa, Yahuwa aka- 
msikilizia, kwani akayaona mateso ya Israeli, kwani 

5 akawatesa mfalme wa Sham. Yahuwa akawapa Israeli 
mwokozi, wakatoka katika mkono wa Sham, wakakaa wa- 
ana wa Israeli katika hema zao kama zamani za kwanza. 

6 Lakini hawakuyaacha makosa ya nyumba ya Yara- 
boam, aliyewakosesha Israeli, wakaenda katika hayo; 
nayo ashera ikakaa katika Samaria. 

7 Wala hakumwachia Yehoahaz wa watu illa wapandao 
frasi hamsini, na magari kumi, na elfu kumi za miguuni, 
kwani mfalme wa Sham amewavunja, akawafanya kama 
mavumbi kwa kuponda. 

8 Na mambo yaliyosalia ya Yehoahaz, nayo yote aliyo- 
yatenda, na ushujaa wake, hayakuandikwa katika kitabu 
cha mambo ya siku zao wafalme wa Israeli? 

9 Yehoahaz akalala na babaze, wakamzika katika Sama- 
ria; Yoash mwanawe akamiliki mahali pake. 

10 Mwaka wa thelathini na saba wa Yehoash mfalme wa 
Yuda akaanza Yoash wa Yehoahaz kumiliki juu ya 
Israeli katika Samaria, miaka sitashara. 

11 Akafanya maovu machoni pa Yahuwa; hakuyaacha 
makosa ya Yaraboam wa Nebat, aliyewakosesha Israeli, 
akaenda katika hayo. 

12 Na mambo yaliyosalia ya Yoash na yote aliyoyatenda, 
na ushujaa wake aliopigania na Amaziya mfalme wa 
Yuda, bayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya siku 
zao wafalme wa Israeli ? 

13  Yoash akalala na babaze; Yaraboam akakaa kitini 
mwake: Yoash akazikwa katika Samaria na wafalme wa 
Israeli, 


Google 


CHA WAFALME, XIV. 85 


= Elisha akaugua kwa ugonjwa wa kufa kwake. Yoash 14 
mfalme wa Israeli akamshukia, akalia usoni pake, aka- 
nena, “ Ee babangu, babangu, gari la Israeli na wapan- 
duo frasi wao.” 

Elisha akamwambia, “Twae upindi na mishale.” 15 
Akatwaa upindi na mishale. Akamwambia mfalme 16 
wa Israeli, “ Tia mkono wako katika upindi.” Akatia 
mkono wake. Elisha akatia mikono yake juu ya mikono 
ya mfalme. Akanena, “ Fungua dirisha kwa mashariki.” 17 
Akafungua. Elisha akanena, “Piga.” Akapiga. Aka- 
nena, ““ Mshale wa wokovu wake Yahuwa, na mshale wa 
wokovu katika Sham; kwani utawapiga Washami kati- 
ka Afek, hatta utawaharibu.” 

Akanena, “ Twae mishale.” Akatwaa. Akamwambia 18 
mfalme wa Israeli, “ Piga katika inchi.” Akapiga marra 
tatu akaisha. Mtu wa Muungu akamkasirikia, akanena, 19 
“ Ungalipiga marra tanu ao sita, ndivyo ungaliwapiga 
Sham hatta kuharibu, illa sasa utaipiga Sham marra tatu.” 

Elisha akafa, wakamzika. Nao asikari za Wamoabi 20 
wakaingia katika inchi mwanzo wa mwaka. Ikawa 21 
walipokuwa wakimzika mtu, wakaona watu, wakamtupa 
mtu katika kaburi la Elisha. Hatta mtu aliposhushwa 
'akaigusa mifupa ya Ehsha, akafufuka, akasimama mi- 
guuni. 

Hazael mfalme wa Sham akawaonea Israeli siku zote 22 
za Yehoahaz. Yahuwa akawahurumia, akawasikitikia, 23 
akawageukia, kwa agano lake na Ibrahimu, Isaak na 
Yakobo, wala hakupenda kuwapoteza, wala hakuwatupa 
katika mbele yake hatta siku ile. 

Akafa Hazael mfalme wa Sham, akamiliki Benhadad 24 
mwanawe mahali pake. 

Akageuka Yoash wa Yehoahaz akaitwaa miji katika 25 
mkono wa Benhadad wa Hazael, aliyoitwaa katika | 
mkono wa Yehoahaz baba yake kwa kupigana. Marra 
tatu akamshinda Yoash, akairudisha miji ya Israeli. 

MWAKA wa pili wa Yoash wa Yehoahaz mfalme 14 
wa Israeli akamiliki Amaziya wa Yehoash mfalme wa 
Yuda, naye mwenyi miaka asharini na mitanu akimiliki, 2 
akamiliki miaka asharini na tissa katika Yerusalemi; na 
jina la mamaye Yehoadan wa Yerusalemi. | 

Akatenda vema machoni pa Yahuwa, illa si kama 3 
babaye Daud: kama alivyotenda vyote baba yake Yehoash 


Google 


86 -= CHA PILI 


4 akatenda yeye. Mahali pa juu hapajaondolewa, watu 
wakatoa thabihu wakavukiza katika mahali pa juu. 

5 Ikawa ufalme ulipokuwa imara mkononi mwake 
akawaua watumwa wake waliomua mfalme baba wake. 

6 llla hakuwaua watoto wao wauaji, kama ilivyoandikwa 
katika kitabu cha torati ya Musa, alivyoamuru Yahuwa, 
akisema, “ Baba wasife kwa mambo ya waana, wala 
waana wasife kwa mambo ya baba, kwani mtu afe kwa 
kosa lake.” 

7 Akapiga Waedomi boondeni mwa chumvi elfu kumi, 
akautwaa Sela katika kupigana, akauita jina lake 
Yokthiel hatta leo. 

8 Amaziya akampelekea wajumbe Yehoash wa Yehoahaz 
wa Yehu, mfalme wa Israeli, akinena, “ Njoo, tutaza- 
mane usoni.” | 

9 Yehoash mfalme wa Israeli akampelekea Amaziya 
mfalme wa Yuda akinena, “ Mbaruti ulioko Lebanoni 
ukampelekea mwerezi ulioko Lebanoni, ukinena, Unipe 
binti yako kuwa mke wangu. Akapita nyama mkali 

10 alioko Lebanoni akakanyaga juu ya mbaruti. Ukipi- 
gana umepigana na Edom, na moyo wako umekutukuza : 

“ ujisifu, ukae nyumbani mwako. Mbona ujitie katika 
maovu, uanguke na Yuda pamoja nawe?” 

1l Illa Amaziya hakusikia, akapanda Yehoash mfalme 
wa Israeli, wakatazama uso kwa uso, yeye na Amaziya 
mfulme wa Yuda, katika Betshems iliyo wa Yuda. 

12 Yuda wakashindwa na Israeli, wakakimbia killa mtu 
hemani kwao. 

13 Yehoash mfalme wa Israeli akamtwaa Amaziya 
mfalme wa Yuda, mwanawe Yehoash wa Ahaziya, kwa 
Betshems. Akaja Yerusalemi akauvunja ukuta wa. 
Yerusalemi toka mlango wa Efraim hatta mlango wa 

14 pembeni, mikono mia nne. Akazitwaa thahabu zote 
na fetha, na vyombo vilivyoonwa katika nyumba ya 
Yahuwa, na katika hazina za nyumba ya mfalme, na 
watu kwa amana, akarudi Samaria. 

15 Na mambo ya Yehoash yaliyosalia, na ushujaa wake, 
na ginsi alivyopigana na Amaziya mfalme wa Yuda, 
hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya siku zao 

16 wafalme wa Israeli? Yehoash akalala na baba zake, 
akazikwa katika Samaria nao wafalme wa Israeli; Yara- 
boam mwanawe akamiliki mahali pake. 


Google 


CHA WAFALME, XV. 87 


Amaziya wa Yoash mfalme wa Yuda akaishi baada 17 
ya kufa kwake Yehoash wa Yehoahaz mfalme wa Israeli 
miaka hamstashara. Na mambo ya Amaziya yaliyo- 18 
salia, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya sıku 
zao wafalme wa Yuda ? 

Wakafanya shauri juu yake katika Yerusalemi, aka- 19 
kimbia hatta Lakish. Wakampelekea hatta Lakish 
wakamua huko. Wakamtweka juu ya frasi, akazikwa 20 
katika Yerusalemi na babaze katika mji wa Daud. 

Watu wote wa Yuda wakamtwaa Azariya, naye 2l 
mwenyi miaki sitashara, wakamfanya mfalme mahali 
pa baba yake Amaziya. Akajenga Elath akaurudisha 22 
kwa Yuda, baadaye akalala mfalme na babaze. 

Mwaka wa hamstashara wa Amaziya wa Yoash 23 
mfalme wa Yuda, akamiliki Yaraboam wa Yoash mfalme 
wa Israeli katika Samaria miaka arobaini na mmoja. 
Akatenda maovu machoni pa Yahuwa, wala haku- 24 
yaacha makosa yote ya Yaraboam wa Nebat aliyewa- 
kosesha Israeli. 

Akaurudisha mpaka wa Israeli toka kuingia kwa 25 
Hamath hatta bahari ya chini, kwa neno la Yahuwa 
Muungu wa Israeli, alilolinena kwa mkono wa mtumwa 
wake Yunu wa Amittai nabii, aliye wa Gath Hefer. 

Kwani Yahuwa akayaona mateso ya Israeli kama 26 
machungu sana, wala mfungwa wala asiyefungwa wala 
msayidia Israeli. Wala hakusema Yahuwa atalifuta 27 
jina la Israeli katika chini ya mbingu, akawaokoa kwa 
mkono wa Yaraboam wa Yoash. 

Na mambo yake Yaraboam yaliyosalia na yote aliyo- 28 
yatenda, na ushujaa wake na ginsi alivyopigana, aka- 
wapatia tena Israeli Dameski na Hamath ya Yuda, 
hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya siku zao 
wafalme wa Israeli ? 

Yaraboam akalala na babaze na wafalme wa Israeli, 29 
akamiliki Zakariya mwanawe mahali pake. | 

MWAKA wa asharini na saba wa Yaraboam mfalme 15 
wa Israeli akamiliki Azariya wa Amaziya mfalme wa 
Yuda. Alikuwa mwenyi miaka sitashara akimiliki, 2 
akamiliki miaka hamsini na miwili katika Yerusalemi. 

Na jina la mamaye Yekoliy® wa Yerusalemi. 

Akayafanya mema machoni pa Yahuwa, kama alivyo- 3 

vifanya vyote babaye Amaziya. llla mahali pa juu 4 


Google 


88 . CHA. PILI 


hapajaondolewa, nao watu wakatoa wakavukiza katiką 
mahali pa juu. 

5 Yahuwa akampiga mfalme, akawa na ukoma hatta 
siku ya kufa kwake, akakaa katika nyumba mbali. Na 
Yotham mwana wa mfalme juu ya nyumba akiwahu- 
kumu watu wa inchi. 

6 Na mambo yaliyosalia ya Azariya, nayo yote aliyo- 

-~ yatenda, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya 

7 siku zao wafalme wa Yuda? Azariya akalala na babaze, 

wakamzika na babaze katika mji wa Daud; Yotham 
mwanawe akamiliki mahali pake. 

8 Mwaka wa thelathini na nane wa Azariya mfalme 
wa Yuda Zakariya wa Yaraboam akamiliki juu ya 
Israeli katika Samaria miezi sita. 

9 Akayatenda maovu machoni pa Yahuwa, kama wali- 
vyofanya babaze; hakuyaacha makosa ya Yaraboam wa 

10 Nebat aliyewakosesha Israeli. Shallum wa Yabesh aka- 
fanya shauri juu yake, akampiga mbele zao watu, 
akamua akamiliki mabali pake. 

ll Na mambo yake Zakariya yaliyosalia yako yamea- 
ndikwa katika kitabu cha mambo ya siku zao wafalme 

12 wa Israeli. Ndilo neno lake Yahuwa alilomwambia 
Yehu, akinena, “ Watoto wako watakaa kitini mwa 
Israeli hatta wa 'nne.” Ikatukia vivyo. 

13 Shallum wa Yabesh akamiliki mwaka wa thelathini 
na kenda wa Azariya mfalme wa Yuda, akamiliki siku 
za mwezi katika Samaria. 

14 Akapanda Menahem wa Gadi katika Tirza, akaja 
Samaria, akampiga Shallum wa Yabesh katika Samaria, 
akamiliki mahali pake. 

15 Na mambo yake Shallum yaliyosalia na shauri aliloli- 
fanya, yako yameandıkwa katika kitabu cha mambo 
ya siku zao wafalme wa Israeli. 

16 Menahem akapiga Tifsa na wote waliomo, na mipaka 
yake hatta Tirza; kwa sababu hawakumfunulia akaupiga, 
waanawake wote waliomo wenyi mimba akawapasua. 

17 Mwaka wa thelathini na kenda wa Azariya mfalme 
wa Yuda akamiliki Menahem wa Gadi juu ya Israeli 

18 miaka kumi katika Samaria. Akayatenda maovu ma- 
choni pa Yahuwa; hakuyĝacha siku zake zote makosa 
ya Yaraboam wa Nebat aliyewakosesha Israeli. 

19 Akaja Pul mfalme wa Ashur juu ya inchi, Menahem 


Google 


CHA WAFALME, XV. 89 


akampa Pul talanta elfu za fetha, mkono wake uwe 
naye, ufalme uwe imara mkononi mwake. 

Akaitoza fetha Menahem katika Israeli, katika wote 20 
wenyi mali mengi, ampe mfalme wa Ashur, mtu mmoja 
shekeli hamsini za fetha. Akarudi WANA wa Ashur, 
wala hakukaa huko katika inchi. 

Na mambo yake Menahem yaliyosalia, nayo yote 21 
aliyoyatenda, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo 
ya siku zao wafalme wa Israeli? Akalala Menahem na 22 
babaze, akamiliki Pekahiya mwanawe mahali pake. 

Mwaka wa hamsini wa Azariya mfalme wa Yuda 23 
akamiliki Pekahiya wa Menahem juu ya Israeli katika 
Samaria miaka miwili. Akayatenda maovu machoni 24 
pa Yahuwa ; bakuyaacha makosa ya Yaraboam wa Nebat 
aliyewakosesha Israeli. 

Akafanya shauri juu yake Peka wa Ramaiya, 3 jema- 25 
dari wake, akampiga katika Samaria, nyumbani mwa 
mfalme, pamoja na Argob na Arie, na pamoja naye 
watu hamsini wa waana Wagileadi. Akamua akamiliki 
mahali pake. 

Na mambo yake Pekahiya yaliyosalia na aliyoyatenda 26 
yote, yako yameandikwa katika kitabu cha mambo ya 
siku zao wafalme wa Israeli. 

Mwaka wa hamsini na mbili wa Azariya mfalme wa 27 
Yuda, akamiliki Peka wa Remaliya juu ya Israeli 
katika Samaria miaka asharini. Akatenda maovu 28 
machoni pa Yahuwa; hakuyaacha makosa ya Yaraboam 
wa Nebat aliyewakosesha Israeli. 

Siku za Peka mfalme wa Israeli akaja Tiglath Pileser 29 
mfalme wa Ashur, akatwaa Iyon, na Abel Betmaaka, na 
Yanoa, na Kedesh, na Hazor, na Gilead, na Galilaya, 
inchi yote ya N afthali, akawahamisha katika Ashur. 

Akafanya shauri Hoshea wa Ela juu ya Peka wa 30 
Remaliya, akampiga, akamua, akamiliki mahali pake, 
mwaka wa asharini wa Yotham wa Azariya. 

Na mambo yaliyosalia ya Peka na aliyoyatenda yote, 31 
yako yameandikwa katika kitabu cha mambo ya siku 
zao wafalme wa Israel. — . 

Mwaka wa pili wa Peka wa Remaliya mfalme wa 32 
Israeli akamiliki Yotham wa'Uziya mfalme wa Yuda. 
Alikuwa mwenyi miaka asharini na tanu akimiliki, aka-'33 
miliki miaka sitashara katika Yerusalemi; na Jina la 
mamaye Yerusha binti Zadok. 


Go gle 


90 CHA PILI 


34 Akayatenda yaliyo mema machoni pa Yahuwa ; kama 
aliyoyafanya yote baba yake Uziya, akafanya yeye. 

35 Illa mahali pa juu hapajaondelewa, watu wakitoa na 
wakivukiza katika mahali pa juu. Akajenga mlango 
wa juu wa nyumba ya Yahuwa. 

36 Na mambo yake Yotham yaliyosalia na yote aliyoya- 
tenda, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya 
siku zao wafalme wa Yuda? 

37 Siku zake akaanza Yahuwa kupeleka juu ya Yuda 

38 Rezin mfalme wa Sham na Peka wa Remaliya. Akalala 
Yotham na babaze, akazikwa na babaze katika mji wa 
Daud baba yake. Akamiliki Ahaz mwanawe mahali pake. 

16 MWAKA wa sabatashara wa Peka wa Remaliya 

2 akamiliki Ahaz wa Yotham mfalme wa Yuda. Mwenyi 
miaka asharini Ahaz akimiliki, akamiliki miaka sita- 
shara katika Yerusalemi, wala hakufanya mema machoni 

a Yahuwa Muungu wake, kama Daud babaye. 

3 Akaenda katika njia ya wafalme wa Israeli, hatta 
mwanawe akampitisha katika moto, kwa machukizo ya 
mataifa aliowafukuza Yahuwa mbele ya waana wa 

4 Israeli. Akatoa akavukiza katika mahali pa juu na 
katika vilima na chini ya killa mti umeao. 

5 Akapanda Rezin mfalme wa Sham na Peka wa 
Remaliya mfalme wa Israeli katika Yerusalemi wa- 
pigane. Wakamzunguka Ahaz, illa hawakuweza kum- 

6 shinda. Zamani ile Rezin mfalme wa Sham akawa- 
rudishia Washami Elath akawaondosha Wayuda katika 
Elath : Washami wakaja katika Elath. wakakaa humo 
hatta leo. 

7 Ahaz akapeleka wajumbe kwa Tiglath Pileser mfalme 
wa Ashur, akasema, “ Mimi mtumwa wako na mtoto 
wako : upande ukaniokoe katika mkono wa mfalme wa 
Sham, na katika mkono wa mfalme wa Israeli, walio- 

8 niondokea.” Ahaz akatwaa fetha na thahabu iliyoonwa 
katika nyumba ya Yahuwa na katika hazina za nyumba 
ya mfalme, akampelekea zawadi mfalme wa Ashur. 

9 Mfalme wa Ashur akamsikia. Akapanda mfalme wa 
Ashur hatta Dameski, akautwaa, akawahamisha katika 
Kir, akamua Rezin. 

10 Akatoka mfalme Ahaz amwone Tiglath Pileser mfalme 
wa Ashur katika Dameski. Akaona mathbahu iliyoko 
Dameski ; akapeleka mfalme Ahaz kwa Uriya mkohani 
na’mna yake mathbahu, na cheo chake na kazi yake yote. 


Google 


CHA WAFALME, XVII. 91 


Akajenga Uriya mkohani mathbahu, kwa yote aliyo- 11 
mpelekea mfalme Ahaz katika Dameski; akafanya Uriya 
mkohani hatta aliporudi mfalme Ahaz katika Dameski. 

Akarudi mfalme katika Dameski akaiona mathbahu 12 
mfalme, akakaribu mfalme katika mathbahu akatoa juu 
yake. Akachoma kafara lake na sadaka yake ya unga 13 
akamimina mimino lake, akanyunyiza damu ya thabihu 
za amani zilizo zake, juu ya mathbahu. 

Akaileta na mathbahu ya shaba iliyoko mbele ya Ya- 14 
huwa, katika mbele ya nyumba, katika kati ya math- 
bahu na nyumba ya Yahuwa, akaiweka upande wa 
kaskazini wa mathbahu. 

Mfalme Ahaz akamwamuru Uriya mkohani akinena, 15 
“« Juu ya mathbahu kubwa uchome kafara la assubui, 
na sadaka ya unga ya jioni, na kafara lake mfalme, na 
sadaka yake ya unga, na makafara ya watu wote wa 
inchi, na sadaka zao za unga na mamimino yao; 
ukanyunyize juu yake damu yote ya kafara na damu 
yote ya thabihu. Na mathbahu ya shaba itakuwa 
niiulizie.” Akafanya Uriya mkohani kwa yote aliyo- 16 
yaamuru mfalme Ahaz. 

Mfalme Ahaz akakata mazuio ya machukuo, akatoa 17 
birika. Akashusha birika katika ng'ombe za shaba 
zilizo chini, akalitia katika sakafu ya mawe. Na banda 18 
la sabato walilolijenga katika nyumba, na pakuingia 
pake mfalme, akazungusha 'nje katika nyumba ya Ya- 
huwa kwa ajili ya mfalme wa Ashur. 

Na mambo yake Ahaz yaliyosalia, aliyoyatenda, haya- 19 
kuandikwa katika kitabu cha mambo ya siku zao wafalme 
wa Yuda? Ahaz akalala na babaze akazikwa na baba- 20 
ze katika mji wa Daud. Hezekiya mwanawe akami- 
liki mabali pake. 

MWAKA wa thenashara wa Ahaz mfalme wa Yuda 17 
akamiliki Hoshea wa Ela juu ya Israeli miaka kenda. 2 
Akayatenda maovu machoni pa Yahuwa, illa si kama 
wafalme wa Israeli waliomtangulia mbele yake. 

Akamjilia Shalmaneser mfalme wa Ashur, Hosheaaka- 3 
wa mtumwa wake, akampa kodi. Mfalme wa Ashur 4 
akaona hila katika Hoshea : kwani amepeleka wajumbe 
kwa So mfalme wa Misri, wala hakumletea kodi mfalme 
wa Ashur, kama mwaka kwa mwaka, mfalme wa Ashur 
akamfunga akamtia kifungoni, 


Google 


92 CHA PILI 


5 Mfalme wa Ashur akapanda katika inchi yote, ala 

6 enda kwa Samaria, akaizunguka miaka mitatu. Mwa- 
ka wa kenda wa Hoshea, mfalme wa Ashur akautwaa 
Samaria akawahamisha Israeli katika Ashur, akawaweka 
katika Hala na Habor mtoni pa Gozan,. na katika miji 
ya Wamedi. 

7 Kwani ikawa waana wa Israeli wamemfanyia thambi 
Yahuwa Muungu wao, aliyewaleta katika inchi ya Misri, 
katika mkononi mwa Farao mfalme wa Misri, wakawao- 

8 yopa miungu mingine. Wakaenda kwa sheria zao 
mataifa Yahuwa aliowafukuza mbele ya waana wa Is- 
raeli, nazo za wafalme wa Israeli walizozifanya. 

9. Waana wa Israeli wakafanya kwa siri mambo yasiyo 
mema kwa Yahuwa Muungu wao. O Wakajijengea ma- 
hali pa juu katika miji yao yote, katika mnara wa wa- 

10 linzi hatta mji mwenyi boma. Wakatia sanamu na 
ashera juu ya killa kilima kirefu, na chini ya killa mti 

11 mwenyi kumea. Wakavukiza huku katika killa mahali 
pa juu, kama mataifa aliowaondoa Yahuwa mbele zao, 

12 wakatenda mambo mabaya wamkasirishe Yahuwa. Wa- 
kaziabudu sanamu alizowaambia Yahuwa, “ Msitende 
jambo hili.” . 

13 Akashuhudisha Yahuwa katika Israeli na katika Yuda 
kwa mkono wa nabii zote, killa aliyeona, akinena, “Rudini 
katika njiazenu mbaya, mkashike amri zangu, mafundisho 
yangu, kwa killa sheria niliyowaamria baba zenu, nika- 
wapelekea ninyi kwa mkono wa watumwa wangu 
nabii.” 

14 Wala hawakusikia, wakafanya magumu mashingo 
yao, kama mashingo ya baba zao, wasiomwamini Yahu- 
wa Muungu wao. 

15 Wakazitharau amri zake na agano lake aliloagana na 
baba zao,na ushahidi wake aliowashuhudia, wakavifuata 
visivyofaa, wakapotea, wakawafuata mataifa waliowa- 
zunguka, aliowaamria Yahuwa, “ Msifanye kama haya.” 

16 Wakaziacha amri zote za Yahuwa Muungu wao, wa- 
kajifanyia kwa madini ng'ombe mbili, wakaiweka ashera, 
wakajiinama kwa jeshi lote la mbinguni, wakamtumikia 

17 Baal. Wakawapitisha watoto wao waume na wake 
katika moto, wakabashiribashiri wakafanya uchawi, 
wakajitoa watende vibaya machoni pa Yahuwa wamka- 
sirishe. 


Google 


CHA WAFALME; XVII. 93 


` Yahuwa akawaopea Israeli hasira nyingi, akawaondoa 18 
katika machoni pake, wala hawakusalia illa kabila la 
Yuda peke yake. Nao Yuda hawakuzishika amri za Ya- 19 
huwa Muungu wao, wakaenda katika sheria za Israeli 
walizozifanya. 

Yahuwa akawakataa wazao wa Israeli wote, akawa- 20 
tesa, akawatoa mkononi mwa watekao, hatta akawatupa 
katika mbele yake. Kwani akawatenga Israeli katika 21 
nyumba ya Daud; wakamfanya mfalme Yaraboam wa 
Nebat: akawatoa Israeli Yaraboam katika kumfuata 
Yahuwa, akawakosesha kosa kuu. Wakaenda waana wa 22 
Israeli katika makosa yote Yaraboam aliyoyatenda, wala 
hawakuyaacha. Hatta Yahuwa akawaondoa Israeli 23 
katika mbele yake kama alivyonena kwa mkono wa nabii 
watumwa wake wote. Israeli wakahamishwa katika inchi 
yao, kukaa Ashur hatta leo. 

Mfalme wa Ashur akaleta katika Babel, na Kutha, 24 
na Awa, na Hamath, na Sefarvaim, akawakalisba katika 
miji ya Samaria mahali pa waana wa Israeli ; wakamiliki 
Samaria, wakakaa katika miji yake. 

Ikawa walipokwanza kukaa, hawakumwogopa Yahu- 25 
wa : Yahuwa akawapelekea simba, wakawaua. 

Wakamwambia mfalme wa Ashur, wakisema, “ Ma- 26 
taifa uliowahamisha, ukawakalisha katika miji ya Sa- 
maria, hawazijui hukumu zake Muungu wa inchi: ame- 
wapelekea simba, nao wanawaua, kwa sababu hawazijui 
hukumu zake Muungu wa inchi.” 

Akaamuru mfalme wa Ashur, akinena, “ Chukueni 27 
mmoja wa wakohani mliowabamisha huko, wakaende 
wakae huko, awafundishe hukumu zake Muungu wa 
inchi. Akaja mmoja wa wakobani waliowabamisha 28 
katika Samaria, akakaa katika Betel, akawa akiwafu- 
ndisha ginsi wamwogope Yahuwa. j 

Walikuwa wakifanya taifa taifa miungu yao, wakai- 29 
weka katika nyumba za mahali pa juu walipopafanya 
Wasamaria,. taifa taifa katika miji yake, walimokaa. 
Watu wa Babel wakafanya Sukoth Benoth. Watu wa 30 
Kutha wakafanya Nergal. Watu wa Hamath waka- 
fanya Ashima. Waawa wakafanya Nibhaz na Tartak. 31 
Wasefarvaim wakawaunguza waana wao kwa moto kwa 
Adramelek na Anamelek miungu wa Sefarvaim. 

Wakamwogopa Yahuwa, wakijifanyia wangine wao 32 


Google 


94 CHA PILI 


wakohani wa mahali pa juu, wakawa wakiwafanyia 

30 katika nyumba za mahali pa juu. Yahuwa wakamwo- 
gopa, na miungu yao wakawatumikia, kwa hukumu za 

34 mataifa waliohamishwa huko. Hatta leo hufanya kwa 
hukumu za kwanza, wala hawamwogopi Yahuwa, wala 
hawafanyi kwa sheria zao, wala kwa hukumu zao, wala 
kwa torati, wala kwa amri alizowaamuru Yahuwa waa- 

35 na wa Yakob aliyempa jina Israeli; Yahuwa akaagana 
agano nao akawaamuru, akinena, 

““ Msiogope miungu migeni, msiisujudie, misiitumi- 

36 kie, msiitolee, illa kwa Yahuwa aliyewaleta katika inchi 
ya Misri kwa nguvu nyingi, na kwa mkono aliounyosha, 

37 mwogopeni, msujudieni, mtoleeni. Na sheria, na hu- 
kumu, na torati, na amri, alizowaandikia, mzishike 
mzifanye siku zote, wala msiogope miungu migeni. 

38 Na agano nililoagana nanyi msilisahau, wala msiogope 

39 miungu migeni. Kwani Yahuwa Muungu wenu mta- 
mwogopa, naye atawaokoa katika mkono wa adui zenu 
zote.” 

40 Wallakini hawakusikia, wakafanya kwa hukumu zao 
za kwanza. 

4l Wakawa mataifa hawa wakimwogopa Yahuwa, wa- 
kaziabudu sanamu zao, na waanao, na waana wao: kama 
walivyofanya baba zao, nao hufanya hatta leo. 

18 IKAWA mwaka wa tatu wa Hoshea wa Ela mfalme 
wa Israeli akamiliki Hezekiya wa Ahaz mfalme wa 

2 Yuda. Alikuwa mwenyi miaka asharini na mitanu 
akimiliki, akamiliki miaka asharini na kenda katika 
Yerusalemi. Na jina la mamaye Abi wa Zakariya. 

3 Akatenda mema machoni pa Yahuwa kama yote ali- 

4 yoyatenda Daud baba yake. Akapaondoa mahali pa- 
juu, akazivunja sanamu, akaikata ashera, akaivunja 
nyoka ya; shaba aliyoifanya Musa, akaiita Nehushtan. 

5 Akamwamini Yahuwa Muungu wa Israeli, wala baa- 
daye hakuna aliye kama yeye katika wafalme wote wa 

6 Yuda, wala walio mbele yake. Akaambatana na Yahu- 
wa, wala hakutoka katika kumfuata, akazishika amri 

7 zake alizomwamria Yahuwa Musa. Yahuwa akawako 
naye. Akafanikiwa killa aendako. Akamwasi mfalme 

8 wa Ashur, wala hakumtumikia. Akawapiga Wafilisti 
hatta Gaza na mipaka yake, katika mnara wa mlinzi 
hatta mji mwenyi boma. 


Google 


CHA WAFALME, XVIII. 95 


Ikawa mwaka wa 'nne wa mfalme Hezekiya, ndio 9 
mwaka wa saba wa Hoshea wa Ela mfalme wa Israeli, 
akapanda Shalmaneser mfalme wa Ashur juu ya Sama- 
ria akauzunguka. Akautwaa baada ya miaka mitatu: 10 
mwaka wa sita wa Hezekiya, ndio wa kenda wa Hoshea 
mfalme wa Israeli, Samaria ukatwaliwa. 

Akawahamisha Israeli mfalme wa Ashur katika 11 
Ashur, akawaweka katika Hala, na katika Habor mtom 
pa Gozan, na katika miji ya Wamedi. Kwa sababu 12 
hawakumsikiliza sauti yake Yahuwa Muungu wao, 
wakalivunja agano lake, yote aliyomwamuru Musa 
mtumwa wake Yahuwa; hawakusikia wala hawaku- 
fanya. 

Mwaka wa arobatashara wa mfalme Hezekiya aka- 13 
panda Sanherib mfalme wa Ashur juu ya miji yote ya 
Yuda yenyi boma akaitwaa. | 

Hezekiya mfalme wa Yuda akampelekea mfalme wa 14 
Ashur hatta Lakish, akinena, “Nimekosa; unirudie: 
unitiayo nitayachukua.” Mfalme wa Ashur akamwam- 
ria Hezekiya mfalme wa Yuda talanta za fetha thelatha 
mia, na talanta za thahabu thelathini. Hezekiya aka- 15 
toa fetha yote iliyoonwa katika nyumba ya Yahuwa, na 
katika hazina za nyumba ya mfalme. Wakati ule 16 
akakata Hezekiya katika milango ya nyumba ya Yahu- 
wa, na katika nguzo alizozitilia Hezekiya mfalme wa 
Yuda, akampa mfalme wa Ashur. 

Mfalme wa Ashur akapeleka Tartan, na Rabsaris, na 17 
Rabshake katika Lakish kwa mfalme Hezekiya, na 
jeshi kubwa juu ya Yerusalemi. Wakapanda wakaja 
Yerusalemi. 

Walipofika wakaja wakasimama kwa ufeleji wa biri- 
ka la juu ulioko katika njia ya uwanja wa mfinangi. 
Wakamwita mfalme, wakawatokea Eliyakim wa Hilkiya 18 
aliye juu ya nyumba, na Shebna mwandishi, na Yoa wa . 
Asaf mkumbushi. 

Rabshake akawaambia, “ Mwambieni Hezekiya, Ndi- 19 
lo asemalo mfalme mkuu, mfalme wa Ashur, Tumaini 
gani unalolitumainia? Wasema, maneno ya midomo 20 
tu, Shauri na nguvu kwa vita. Bassi unamwamini 
nani ukiniasi mimi? Bassi angalia umeuamini "mwanzi 21 
ule uliopondeka, ndio Misri, mtu akitegemea juu yake 
utamwingia mkononi, utamchoma : ndivyo Farao mfalme 


Google 


96. CHA PILI 


22 wa Misri kwa wote wanaomwamini. Mkiniambia, Ya- 
huwa Muungu wetu ndiye tunayemwamini: siye aliye 
Hezekiya ameondoa mahali pake pa juu, na mathbahu 
zake, akawaambia Yuda na Yerusalemi, Na mbele ya 
mathbahu hii msujudie katika Yerusalemi ? 

23 Bassi umtolee sasa bwana wangu mfalme wa Ashur 
amana; nitakupa frasi elfeen ukiweza kuwatoa wapande 

24 juu yao. Ginsi gani utageuza uso wa jemadari mmoja 
wa watumwa wa bwana wangu walio wadogo, ukawaa- 
mini Misri kwa gari na kwa frasi. | 

25 Bassi asipokuwako Yahuwa nimepanda juu ya mahali 
hapa nipaharibu? Yahuwa akaniambia, Panda juu ya 
inchi hii, uiharibu.” 

26 Wakamwambia Rabshake Eliyakim wa Hilkiya, na 
Shebna, na Yoa, ““ Useme sasa na watumwa wako Kı- 
shami, kwani tunakisikia, wala usiseme nasi Kiyuda, 
masikioni mwa watu walioko ukutani.” 

27 Akawaambia Rabshake, “ Bwana wangu amenipeleka 
kwa bwana wako na kwa wewe niseme maneno haya? 
Si kwa watu walioko ukutani, wale mavi yao, waka- 
nywe mkojo wao pamoja nanyi?” 

28  Rabshake akasimama akalia Kiyuda kwa sauti kuu, 
akanena, akasema, “ Sikieni neno lake mfalme mkuu, 

29 mfalme wa Ashur. Ndilo asemalo mfalme, Asiwada- 
nganye Hezekiya, kwani hataweza kuwaokoa katika 

30 mkono wangu. Wala Hezekiya asiwaaminishe kwa 
Yahuwa, akisema, Yakini atatuokoa Yahuwa, mji huu 

31 usitolewe mkononi mwake mfalme wa Ashur. Msimsi- 
kilizie Hezekiya, kwani ndilo asemalo mfalme wa 
Ashur, Fanyeni nami ukarimu mkanitokee, mkale killa 
mtu mzabibu wake na killa mtu mtini wake, mkanywe 

32 killa mtu maji ya birika lake, hatta nitakapokuja 
niwachukue hatta inchi kama inchi yenu, inchi ya nafa- 
ka na mvinyo, inchi ya mikate na mizabibu, inchi ya 
mafuta ya azete na asali, mpate kuishi msife, wala msi- 
msikilizie Hezekiya akiwadanganya akisema, Yahuwa 
atatuokoa. 

33 Muungu yupi wa mataifa aliyeiokoa kabisa inchi yake 

34 katika mkono wa mfalme wa Ashur? Iko wapi miungu 
ya Hamath na Arpad? Wapi miungu ya Sefarvaim, 

ena na Jwa? Wameokoa Samaria mkononi mwangu? 
35 Yupi wa miungu yote ya inchi aliyeiokoa inchi yake 


Google 


CHA WAFALME, XIX. 97 
mkononi mwangu, 'Yahuwa alokoe Yerusalemi mkononi 
mwangu?” 

Watu wakanyamaza wala aihama neno, kwa 36 
amri yake mfalme, akinena, ““ Msimjibu.” 

Wakaja Eliyakim wa Hilkiya, aliye juu ya nyumba, na 37 
Shebna mwandishi, na Yoa wa Asaf mkumbushi, kwa 
Hezekiya, mavazi yakiraruliwa, wakamhubiria maneno 
ya Rabshake. 

IKAWA akisikia mfalme Hezekiya akayararua mavazi 19 
a akavaa sako akaingia nyumbani mwa Yahuwa. 

. Akawapeleka Eliyakim aliye juu ya nyumba, na 2 
Shebna mwandishi, na wakohani walio wazee, wamevaa 
sako, kwa Isaya nabii mwanawe Amoz. 

Wakamwambia “ Ndilo asemalo Hezekiya, Siku ya 3 
shidda na mashutumo na unajisi siku hii, kwani watoto “- 
wamekuja hatta kuzaliwa wala si nguvu za kuzaa. 
Kama amesikia Yahuwa Muungu wako maneno yote ya 4 
Rabshake, aliyempeleka mfalme wa Ashur bwana wake 
amshutumu Muungu aliye hayi, ayarudi maneno aliyo- 
yasikia Yahuwa Muungu wako; ukafanye kuwaombea 
` Kwaliooneka wamesalia.” 

Wakaja watumwa wa mfalme Hezekiya kwa Isaya. 5 
Akawaambia Isaya, “ Mwambieni haya bwana wenu. 6 
Ndilo asemalo Yahuwa, Usiogope kwa maneno uliyoya- 
sikia, mashutumu walivyonishutumu watu wake mfalme 
wa Ashur. Mimi nitamtolea pepo, atasikia habari, 7 
atarudi katika inchi yake; ; nitamfanya aanguke kwa 
upanga katika inchi yake.” 

Akarudi Rabshake akamwona mfalme wa Ashuraki- 8 
pigana na Libna: kwani amesikia kwamba ametoka ka- 
tika Lakish. Akapata habari ya Tirhaka mfalme wa 9 
Kushi, kwamba Ametoka apigane nawe. Akarudi aka- 
mpelekea wajumbe Hezekiya akisema,“ Hivyo mwambie- 10 
ni Hezekiya mfalme wa Yuda, mkisema, Asikudanganye 
“Muungu unayemwamini akisema, Yerusalemi haitolewi . 
mkononi mwa mfalme wa Ashur. Angalia, umesikia 11 
wafalme wa Ashur walivyozifanyia inchi: zote, wakiziha- - 
ribu: nawe utaokoka? Wamewaokoa miungu wa mataifa 12 
waliowaharibu baba zangu? Gozan, na Haran, na: 
'Rezef, na waana wa Eden walioko katika Thelassar? . 
Yuko wapi mfalme wa Hamath, na mfalme wa Arpad, 13 
na mfalme wa mji wa Sefárvaim, Hena, na Hiwa?” - 

E 


Google 


98 ” OHA PILI 


14 Hegekiya akazitwaa nyaraka kwa mkono wa mju- 
mbe, akazisoma, akapanda nyumbani kwa Yahuwa, 
Hezgekiya akazifunua mbele 'ya Yahuwa. 

15 Akaomba Hezekiya mbele ya Yahuwa, akasema, ““ Eo 
Yahuwa Muungu wa, Israeli ukaaye katika makerubi, 
ndiwe Munngu, ndiwe peke yako wa falme zote za inchi, 

16 ndiwe uliyezifanya mbingu na inchi. Uiname, ee Ya- 
huwa, sikio lako, ukasikie : ufumbue, ee Yahuwa, macho 
yako, ukaone: uyasikie maneno yake Sanherib, aliyepe- 
leka amshutumu Muungu aliye hayi. - 

17 Kweli, Yahuwa, wameharibu wafalme wa Ashur 

18 mataifa na inchi zao,” Wameitupa miungu yao katika 
moto, kwani siyo miungu, illa kazi za mikono ya watu, 
pati na nawg, wakaziharibu, 

19. Hatta sasa, ee Yahuwa Muungu wetu, utuokoe, na- 
kusihi, katika mkono wake, falme zote za inchi zijue 
kwamba ndiwe Yahuwa Muungu, ndiwe peke yako.’ 

20 Akapeleka Isaya wa Amoz kwa Hezekiya akisema, 
“ Ndilo anenalo Yahuwa Muungu wa Israeli, Uliyonio- 

21 mba kwa Sanherib mfalme wa Ashur nimeyasikia, Ndilo 
neno alilolinena Yahuwa juu yake. 

: Amekutharau, amekufionya bikira binti Sayuni, ame- 

22 kutikisia kitwa binti Yerusalemi. - Nani uliyemshutumn, 
uliyemtaya? juu ya nani umepaliza sauti, ukainua juu 
macho yako? Juu yake Mtakatifu wa Israeli, 

£3 Kwa mkono wa wajumbe umemshutumu Yahuwa, 
ukasema, Kwa wingi wa magari yangu nimepanda juu 
ya milima, pande za Lebanoni, nikaukata urefu wa mie, 
rezi yake, mitenle ya miberoshi yake, nikaingia katika 

24 kituo cha mwisho wake, mwitu wa koonde lake. Nime- 
chimba, nikanywa maji mageni, nimekausha kwa nyayo 
za miguu yangu mito yote yao iliyo nalo boma, 

26 Hukusikia zamani nililolifanya, tangu hapo nikaliu- 
mba? Sasa nimelileta, litakuwa liharibike, chungu za 

26 maanguko miji yenyi boma, Wakaamo wakapungua mi- 
kono, wakapondeka, wakatahąyariķa, wamekuwa ma- 
jani ya koondeni, miche imeay9, majani ya dari, yaliyo- 
pigwa na pepo mbele ya mabua. 

27. Nami nimekujua kukaa kwako, na kutoka kwako, na 

28 kuingia kwako, na kupighathabikia kwako. Kwani 
kunighathabikia kwako na uthią wako umenipandia 
masikioni, nitakutia kulabu yangu katika pua, na hata- 


Cii gle 


CHA WAFALME, XX. 99 


mu yangu katika midomo, nikurudishe kwa njia uli- 
vijia. 

ú Ndiyo ishara yako, Mle mwaka huu maoteo, na mwa- 29 
ka wa pili utakaoota, na mwaka wa tatu, mpande, mvu- 
ne, pandeni mizabibu, mkale mazao yao. Nao waliosa- 30 
lia waliookoka wa nyumba ya Yuda watatoa mizizi chini, 
watazaa matundajuu. Kwani katika Yerusalemi yata- 31 
toka masalia, na katika mlima Sayuni maokoka. Uwivu 
wake Yabuwa utayafanya haya. 

Navyo alivyomwambia Yahuwa mfalme wa Ashur, ha- 32 
taingia kataka mji huu, wala hatatupa humo mshale, wala 
hataufikia na ngao, wala hatafanya kilima juu yake. Kwa 33 
njia aliyoijia atarudi, wala katika mji huu hataingia, 
amesema Yahuwa, Nitaulinda mji huu, niuhifathi 34 
kwa ajili yangu na kwa ajili yake Daud mtumwa 
wangu.” 

Ikawa usiku ule akatoka malaika ya Yahuwa akapiga 35 
katika kituo cha Ashur mia na themanini na tanu eltu. 
Wakaamka assubui, nao hawa wote mizoga ya wafu. 
Akatoka, akaenda, akarudi Sanherib mfalme wa Ashur, 36 
akrkaa Ninawe. 

Ikawa akisujudia katika nyumba ya Nisrok muungu 37 
wake, Adramelek na Shareser waanawe wakampiga kwa 
upanga : wakaokoka katika inchi ya Ararati. Akamiliki 
Esarhadon mwanawe mahali pake. 

SIKU zile akaugua Hezekiya hatta kufa. Akamjia 20 
Isaya wa Amos nabii, akamwambia, “ Ndilo asemalo 
Yahuwa, Uamuru nyumba yake, kwani utakufa, wala 
hutaishi.” 

Akageuka uso wake kwa ukuta akamwomba Yahuwa 2 
akanena, “Nakusihi Yahuwa, ukumbuke, kama nilivyo- 3 
kwenda mbele yako kwa kweli na kwa moyo kamili, ni- 
kayatenda yaliyo mema machoni pako.” Akalia Heze- 
kiya malio mengi. | 

Ikawa Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la 4 
Yahuwa likawa kwake, akinena, “Rudi, ukamwambie 5 
Hezekiya jemadari wa watu wangu, Ndilo asemalo Ya- 
huwa Muungu wa Daud baba yako, Nimesikia kuomba 
kwako, nimeona machozi yako, nami nakuponya: siku ya 
tatu utapanda nyumbani kwa Yahuwa. Nitazizidisha 6 
siku zako miaka hamstashara, na katika mkono wake 
mfalme wa Ashur nitakuokoa wewe na mji huu, nitauhi- 


Google 


Ko% -CHA PILI 
fatbi mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daad 
mtumwa wangu.” 

7 Akasema Isaya, “ Twaeni mkate wa tini.” Waka- 
twaa wakauweka juu ya jipu, akapona. 

8 Hezekiya akamwambia Isaya, “Ishara gani kama 
Yahuwa ataniponya, nami siku ya tatu nitapanda nyu; 

` mbani kwa Yahuwa.” 

9 Akamwambia Isaya, “ Ndiyo ishara yako kwa Ya- 
huwa, kwamba Yahuwa atalifanya alilolinena. Kivuli 
kiendelee daraja kumi, ao kirudi daraja kumi?” 

10 Akasema Hezekiya, “Kitu chepesi, kivuli kushuka 
daraja kumi, illa kirudi nyuma kivuli daraja kumi.” 

1) Isaya nabii akamlilia Yahuwa, akakirudisha kivuli 
daraja kilizoshuka katika daraja za Ahaz, daraja kumi 
nyuma. 

12 Wakati ule akapeleka Berodak Baladan wa Baladan, 
mfalme. wa Babel, nyaraka na zawadi kwa Hezekiya, 
kwani amesikia kama Hezekiya ameugua. 

13 . Akawasikiliza Hezekiya, akawaonyesha nyumba yote 

= ya tunu. zake, fetha, na thahabu, na manukato, na mafu- 
ta mazuri, na nyumba ya vyombo vyake, na killa ili- 
yoonwa katika hazina zake. Wala hapana kitu asicho- 
waonyesha Hezekiya katika nyumba yake na katika 
nguvu zake zote. 

14 Akaja Isaya nabii kwa mfalme Hezekiya KAA 
“Wamescemaje watu hawa? wametoka wapi kuja kwako?” 

Akamwambia Hezekiya, “ Katika inchi a mbali 
wamekuja, katika Babel.” 

15 Akasema, “ Wameona nini nyumbani mwako?” 
Akasema Hezekiya, “<< Killa kilichomo nyumbani mwa- 
ngu wamekiona ; hapana kitu nisichowaonyesha katika 
hazina zangu.” 

16 Isaya akamwambia Hezky, “ Sikia neno lake Ya- 

17 huwa, Angalia, siku zinakuja, kitakapochukuliwa killa 
kilichomo nyumbani mwako, navyo walivyoweka baba 
zako hatta leo, hatta Babel: hakitasalia kitu, amenena 

18 Yahuwa. Na katika waanawo watakaotoka kwako 
watawatwaa; watakuwa matowashi katika nyumba yake 
mfalme wa Babel.” 

19 Hezekiya akamwambia Isaya, “ Neno la Muungu 
jema ulilolinena.” Akasema, “ Sona ikiwa amani na 
kweli siku zangu ?” 


Google 


CHA WAFALME, XXI. 101 


Na mambo yake Hezekiya yaliyosalia, na ushujaa 20 
ai wote, nayo aliyoyafanya, birika na mfeleji, aka- 
leta maji ndani ya mji, hayakuandikwa katika kitabu ` 
cha mambo ya siku zao wafalme wa Yuda? Akalala 21 
Hezekiya na baba zake, akamiliki Manasse mwanawe | 
mahali pake. ~ 
` MWENYI miaka thenashara Manasse alipomilik. 21 
akamiliki miaka hamsini na tanu katika. Yerusa- 
lemi; na jina la mamaye Hefziba. : Akafanya mabaya : ž 
machoni pa Yahuwa, kwa machukizo ya mataifa aliyo- 
yafukuza. Yahuwa mbele za waana wa Israeli. 

Akageuka akapajenga mahali pa juu alipopaharibu 3 
Hezekiya baba. yake, akaweka mathbahu kwa Baal, >: 
akafanya ashera, kama alivyofanya Ahab mfalme wa Is- 
raeli. Akajiinama kwa jeshi lote la mbinguni akalitu- 
mikia. Akajenga mathbahu katika nyumba ya Ya- 4 
huwa aliyoinena Yahuwa, “ Katika Yerusalemi nitali- 
weka jina langu.” 

Akajenga mathbahu za jeshi lote la mbinguni katika 5 
behewa mbili za nyumba ya Yahuwa. Akampitisha 6 
mwanawe katika moto, akaziangalia wakati, akabashiri, 
akafanya ubashiri na uchawi, akazidi kutenda mabaya: 
machoni pa Yahuwa amkasirishe.. WA 

Akaweka sanamu ya ashera IA WA katika 7 
nyumba, aliyoinena Yahuwa kwa Daudi na kwa Sule- 
mani mwanawe, “ Katika nyumba hii, na katika Yeru- 
salemi, niliyoichagua katika makabila yote ya Israeli, 
nitaliweka j jina langu. milele. Wala sitawaondosha mi- 8 
guu waana wa Israeli katika inchi niliyowapa baba zao, 
wakiangalia tu wafanye kwa yote niliyowaamuru, na 
kwa sheria yote aliyowaamuru mtumwa wangu Musa.” 

Wala hawakusikia: akawakosesha Manasse wafanye 9 
vibaya kuliko mataifa Yahuwa aliowaondoa mbele za 
waana wa Israeli. 

Akanena Yahuwa kwa watumwa wake nabii, akisema, 10 
“ Kwa sababu Manasse mfalme wa Yuda amefanya ma- 1) 
chukizo haya, akitenda vibaya kuliko vyote alivyovi- 
tenda Waamori walio mbele yake, akawakosesha Yuda 
kwa sanamu zake, kwa sababu hiyo, akanena Yahuwa.12 
Muungu wa Israeli, nami naleta mabaya juu ya Yeru- 
salemi na Yuda, hatta killa asikiaye masikio yake yata- 
«washa yote. Nitanyosha juu ya Yerusalemi kamba ya 13 


Google 


102 CHA PILI 
Samaria na chubwi ya nyumba ya Ahab. Nitaifuta 
Yerusalem kama hufuta sahani, kufuta. na kugeuka 

14 chini. Nitawaacha waliosalia katika urithi wangu, 
nitawatoa mkononi mwa adui zao; watakuwa manya- 

15 ng’anya na mateka kwa adui žao zote; kwa sababu 
wametenda vibaya machoni pangu, wakawa wakinika- 
sirisha tangu siku walipotoka baba zao katika Misri 
hatta leo.” 

16 Na damu zisizo na hatiya Manasse akazimwaga 
nyingi sana, hatta Yerusalemi ikajawa mwisho hatta 
mwisho, kuliko kosa lake alilowakosesha Yuda, kutenda 
vibaya machoni pa Yahuwa. 

17 Na mambo yake Manasse yaliyosalia, na yote aliyo- 
yafanya, na kosa lake alilolikosa, hayakuandikwa katika 
kitabu cha mambo ya siku zao wafalme wa Yuda? 

18 Akalala Manasse na babaze akazikwa katika bustani ya 
nyumba yake, katika bustani ya Uzza. Akamiliki 
Amon mwanawe mahali pake. 

19 Mwenyi miaka asharini na miwili Amon akimiliki, 
akamiliki miaka miwili katika Yerusalemi ; na jina la 
mama yake Mishulemeth, binti Haruz wa Yotba. 

20 Akafanya maovu machoni pa Yahuwa kama babaye 

21 Manasse alivyofanya. Akaenda katika njia yote ali- 
yoiendea baba yake, akazitumikia sanamu alizozitumikia 

22 baba yake, akaziabudu. Akamwacha Yahuwa Muungu 
wa babaze, wala hakuenda katika njia ya Yahuwa. 

23 Watumwa wa Amon wakafanya shauri juu yake, wa- 

24 kamua mfalme nyumbani mwake. Watu wa inchi wa- 
kawaua wote waliofanya shauri juu yake mfalme Amon. 
Watu wa inchi wakamfanya Yosiya mwanawe mfalme 
mahali pake. 

25- Na mambo yake Amon yaliyosalia, hayakuandikwa 
katika kitabu cha mambo ya siku zao wafalme wa 

26 Yuda? Akazikwa katika kaburi lake katika bustani ya 
Uzza. Yosiya mwanawe akamiliki mahali pake. 

22 MWENYI miaka minane Yosiya akimiliki, akamiliki 
miaka thelathini na mmoja katika Yerusalemi; na jina la 
mamaye Yedida binti Adaya wa Boskath. 

2 Akafanya vema machoni pa Yahuwa, akaenda katika 
njia yote ya Daud baba yake, wala hakuinama wala kwa 
kuume wala kwa kushoto. 

3 Ikawa mwaka wa kumi na nane wa mfalme Yosiya, 


Google 


CHA WAFALME, XXII. 103 


akapeleka mfalme Shafan wa Azaliya wa Meshullam, 
mwandishi, kwa nyumba ya Yahuwa, akisema, “ Ene- 4 
nda kwa Hilkiya mkohani mkuu, aijumlishe fetha 
iliyoletwa katika nyumba ya Yahuwa, wangoje milango 
waliyoipokea kwa watu, wakaitoe mkononi mwao wa- 5 
tendao kazi wanaoisimamia nyumba ya Yahuwa, wawape 
wafanyao kazi iliyo katika nyumba ya Yahuwa, waya. 
tengeneze maanguko ya nyumba; kwa maseramala na 6 
wajengao na waashi, wanunue miti na mawe yaliyote- 
ngenezwa waitengeneze nyumba.” Illakini hawakufanya 7 
hesabu nao ya fetha waliyotolewa mkononi, kwa sababu 
wakatenda amini. | 

Hilkiya mkohani mkuu akamwambia Shafan mwa- 8 
ndishi, “ Kitabu cha torati, nimekiona katika nyumba 
ya Yahuwa.” Hilkiya akampa Shafan kitabu, aka- 
kisoma. 

Shafan mwandishi akaja kwa mfalme akampa mfalme 9 
habari, akasema, “Watumwa wako wameikusanya 
fetha iliyoko nyumbani, wameitoa mkononi mwao . 
wanaotenda kazi, wanaoisimamia nyumba ya Yahuwa.” 

Shafan mwandishi akamwonyesha mfalme, akinena, 10 
““ Hilkiya mkohani amenitolea kitabu.” Shafan akaki- 
soma mbele yake mfalme. Ikawa mfalme alipoyasikia 11 
maneno ya kitabuni mwa torati, akayararua mavazi . 

ake. E 
i Akawaagiza mfalme Hilkiya mkohani, na Ahikam 12 
wa Shafan, na Akbor wa Mikaya, na Shafan mwandishi, 
na Asahiya mtumwa wake mfalme, akisema, “ Enendeni 13 
mtakieni Yahuwa kwa mimi na kwa watu na kwa Yuda ` 
wote, kwa mambo ya maneno ya kitabu hiki kilichoo- 
nwa; kwani nyingi hasira yake Yahuwa, iliyotuwakia 
sisi kwa sababu hawakusikia baba zetu maneno ya 
kitabu hiki wayatende, kama tulivyoandikiwa sisi.” 

Akaenda Hilkiya mkohani, na Ahikam, na Akbor, 14 
na Shafan, na Asahiya kwa Huldah nabii, mkewe Shal- 
lam wa Tikwa wa Harhas, mtunza mavazi, akawa 
akikaa katika Yerusalemi katika wa pili, wakasema 
naye. 

Akawaambia, ““ Ndilo asemalo Yahuwa Muungu wa 15 
Israeli, Mwambieni mtu aliyewapeleka kwangu, Ndilo 26 
asemalo Yahuwa, Mimi naleta mabaya juu ya mabali 
hapa na juu yao wakaapo, maneno yote ya kitabu, ali- 


Google 


104 CHA PILI ' 

17 chokisoma mfalme wa Yuda: kwa sababu wameniacha, 
wameivukizia miungu mingine, wanikasirishe mimi kwa. 
matendo yote ya mikono yao; hasira yangu imewaka 
juu ya mahali hapa wala haitazimika. 

18 .. Naye mfalme wa Yuda aliyewapeleka mmtakie Yahu- 
wa, mwambieni hivi, Ndilo asemalo Yahuwa Muungu 

19 wa Israeli, Maneno uliyoyasikia; kama moyo wako 
umekuwa mwororo, ukajinenyekea usoni pa Yahuwa 
ukiyasikia niliyoyanena j juu ya mahali hapa na juu yao 

- wakaamo, patakuwa kuharibika na kulaanika, ukararua 
mavazi yako ukalia mbele yangu; nami nimekusikia, 

20 amenena Yahuwa. Kwa sababu hii nakukusanya kwa 
baba zako, utakusanywa hatta kaburini katika amani, 
wala macho yako hutaliona baya lote nililetalo juu ya 
mahali, hapa.” 

Wakamlstsi mfalme habari. 

23 AKAPELEKA mfalme, wakamkusanyia wazee wote 
wa Yuda na Yerusalemi. 

2 Akapanda mfalme kwa nyumba ya Yahuwa, na ala 
wote wa Yuda, nao wakaamo Yerusalemi wote naye, na 
wakohani, na nabii, na watu wote tangu mdogo hatta 
mkubwa. Akasoma masikioni mwao maneno yote yake 
kitabu cha agano kilichoonwa. nyumbani mwa Yahuwa. 

3 Akasimama mfalme kwa nguzo akafanya agano 
mbele ya Yahuwa amfuate Yahuwa, azishike amri zake, 
na shahidi zake, na sheria zake, kwa moyo wote na kwa 
nia yote, maneno ya agano hili yawe imara, yaliyoandi- 
kwa katika kitabu hiki: watu wote wakalisimamia agano. 

4 Akamwamuru mfalme Hilkiya mkohani mkuu nao 
wakohani wa pili, nao walinda milango, waondoe katika 
hekalu la Yahuwa vyombo vyote alivyofanyiwa Baal, 
na ashera, na jeshi lote la mbinguni: akaviteketeza 'nje 
ya Yerusalemi katika makoonde ya Kidron, akachukua 

': mavumbi yao hatta Betel. 

5. Akawaondosha wakohani wa sanamu waliowafanya 
wafalme wa Yuda, wavukize katika mahali pa juu kati- 
ka miji ya Yuda na katika kuzunguka Yerusalemi, nao 
waliovukizia Baal, na jua, na mwezi, na nyota, na jeshi 
lote la mbinguni. 

6 Akaiondoa ashera katika nyumba ya Yahuwa hatta 

'nje ya Yerusalemi hatta wadi Kidron akaiteketeza kati- 
ka wadi Kidron, akaiseta hatta mavumbi, akatupa 


Google 


CHA WAFALME; XXIII. 105 


mavumbi yake juu ya makaburi yao watoto wa watu. 
Akaziangusha nyumba za makedeshi zilizo katika nyu- 7 
mba ya Yahuwa, waanaake walipofuma mapazia ya 
ashera. - 
 Akawaleta wakohani wote katika miji ya Yuda, aka- 8 
patia machafu mahali pa juu, wakohani walipovukiza, 
tangu Geba hatta Beersheba, akapavunja mahali pa juu 
pa milangoni palipo katika kuingia mlangoni mwa Isa 
liwali wa mji, palipo mkono wa kushoto wa watu mla- 
ngoni pa mji. Illakini wakohani wa mahali pa juu 9 
hawakupanda kwa mathbahu yake Yahuwa katika Yeru- 
salemi, wakala mikate isiyo na chachu katika kwa ndugu 
zao. 

Akaitia machafu Tofeth iliyomo boondeni mwa waana 10 
wa Hinnom, mtu asipitishe mtoto wake katika moto kwa 
Molek. Akawaondoa frasi wafalme wa Yuda waliowatoa 11 
kwa jua, katika pakuingia nyumbani mwa Yahuwa, 
as kam pa Nathan Melek towashi kilicho PUREA 
akayateketeza magari ya jua kwa moto. 

Nazo mathbahu zilizo juu ya chumba cha,j juu cha 12 
. Ahaz, wafalme wa Yuda walizozifanya, nazo mathbahu 
alizozifanya Manasse katika behewa mbili za nyumba 
ya Yahuwa, akazivunja mfalme, akazitelemsha "nje aka- 
tupisha mavumbi yao katika wadi Kidron. 

Na mahali pa juu palipo mbele ya Yerusalemi palipo 13 
mkono wa kuume wa mlima wa uharibifu, alipopajenga 
Sulemani mfalme wa Israeli kwa Ashtoreth chukizo la 
Wazidoni, na Kemoshi chukizo la Wamoabi, na Milkom 
chukizo la waana wa Amoni, akapafanya pachafu mfa- 
lme. Akazivunjavunja sanamu, akazikatakata ashera, 14 
akapajaza mahali pao kwa mifupa ya watu. 

Nayo mathbahu iliyoko katika Betel, mahali pa. juu 15 

alipopafanya Yaraboam wa Nebat aliyewakosesha Israeli, 
na mathbahu na mahali pa juu akapavunja, akapate- 
keteza mahali pa juu, akapaseta hatta kuwa mavumbi, 
akaiteketeza ashera. 
; Akageuka Yosiya akayaona makaburi yaliyoko mli- 
mani, akapeleka, akaitwaa mifupa katika makaburi akai- 
teketeza j juu ya mathbabu, akaifanya chafu; kwa neno la 
Yahuwa alilolitoa mtu wa Muungu, aliyeyatoa maneno 
haya. 


ka 


6 


Google 


106 - CHA PILI 
17 — Akatiena, “Anwani gani ile ninayoiona?” Wata wa 
mjini wakamwambia, “Kaburi lake mtu wa Muungu, 
aliyetoka katika Yuda akanena mambo haya uliyoya- 

18 fanya juu ya mathbahu ya Betel.” Akanena, “Mwa- 

cheni; mta ášiondoshe mifupa yake.” Wakaiacha mifu- 
pa yake na mifupa ya nabii aliyetoka katika Samaria. 

19 Nazo nyumba zote za mahali pa juu Pipo katika 
miji ya Samaria walizozifanya wafalme wa Israeli waka- 
sirishe, akaziondoa Yosiya, akazifanyia kwa mambo yote 

20 aliyoyafanya katika Betel. Akawachinja wakohani wote 
wa mahali pa juu walioko juu ya mathbahu, akateketeza 
mifupa ya watu juu yao, akarudi Yerusalemi. 

21 Akawaamuru mfalme watu wote, akinena, “ Mfanyie- 
hi Yahuwa Muungu wenu Pasaka, kama ilivyoandikwa 

22 katika kitabu cha agano hili.” Kwamba haikufanyika 
Pasaka kama hii, tangu siku zao Waamuzi waliowaamua 
Israeli, wala siku zote zao wafalme wa Israeli, wala 

23 wafalme wa Yuda. Illa mwaka wa themintashara wa 
mfalme Yosiya ikafanyika Pasaka hii kwa Yahuwa ka- 
tika Yerusalemi. 

24 Nao wabashiri, ha wachawi, na teraphim, na sanamu 
na machukizo yote yaliyoonekana katika inchi ya Yuda 
pa katika Yerusalemi, akaziondoa Yosiya, ayatimize 
maneno ya torati yaliyoandikwa katika kitabu alicho- 
kiona Hilkiya mkohani katika nyumba ya Yahuwa. 

25 Wala kama yeye hakuna mbele yake mfalme amgeukie 
Yahuwa kwa moyo wake wote, na kwa nia yake yote, 
na kwa nguvu zake zote, kwa torati yote ya Musa, wala 
baadaye hakuondoka kama yeye. 

26 Lakini Yahuwa hakugeuka katika hasira yake nyingi 
aliyokuwa nayo juu ya Yuda kwa machukizo yote ali- 

27 yomchukiza Manasse. Akanena Yahuwa, “ Nitawa- 
ondoa Yuda katika mbele yangu, kama nilivyowaondoa 
Israeli; nitaukataa mji huu Yerusalemi niliouchagua, na 
nyumba niliyoinena, aa jina langu humo.” 

28 Na mambo yake Yosiya yaliyosalia na yote aliyoya- 
fanya, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo ya siku 
zao wafalme wa Yuda? 

29 Siku zake akapanda Farao Neko mfalme wa Misri jua 

ke mfalme wa Ashur hatta mto Frati. Akatoka mfa- 
me Yosiya ampinge, akamua katika Megiddo alipomwo- 


Google 


CHA WAFALME, XXIV. 107 


na. Watumwa wake wakampandisha mzoga juu ya gari 30 
wakamleta Yerusalemi, wakamzika katika kaburi lake. 

Watua wa inchi wakamtwaa Yehoahaz wa Yosiya, wa- 
Z mafuta, wakamfanya mfalme mahali pa baba 
wake. 

M wenyi miaka asharini na mitatu Yehoahaz akimiliki, 31 
akamiliki miegi mitatu katika Yerusalemi; na jina la 
mamaye Hamutal wa Yeremiya wa Libna. ` 

Akatenda mabaya machoni pa Yahuwa kama waliyo- 32 
yatenda baba zake. Akamfunga Farao Neko katika 38 
Ribla, katika inchi ya Hamath, asimiliki katika Yerusa- 
lemi. Akaitia inchi kodi talanta mia za fetha na talanta 
ya thahabu. Farao Neko akamfanya mfalme Eliyakim 34 
wa Yosiya mahali pa Yosiya babaye, akamgeuza jina 
Yehoyakim. Akamtwaa Yehoahaz, akaja Misri, akafa 
huko. 

Na thahabu na fetha Yehoyakim akampa Farao. La- 35 
kini akaitia thamani inchi, atoe fetha mbele yake Farao 
killa mtu kwa thamani yake, akatoza fetha na thahabu 
katika watu wa inchi ampe Farao Neko. 

Mwenyi miaka asharini na mitano Yehoyakim akimi- 36 
hiki, akamiliki miaka edashara katika Yerusalemi; na 
jina la mamaye Zebuda binti Pedaya wa Ruma. Aka- 37 
tenda mabaya machoni pa Yahuwa kwa yote waliyoya- 
tenda baba zake. 

SIKU zake akapanda Nebukadnezar mfalme wa Babel, 24 
akawa Yehoyakim mtumwa wake miaka mitatu, akarudi, 
akamwasi. Akampelekea Yahuwa asikari wa Wakasidi 2 
na asikari wa Washami, na asikari wa Wamoabi, akawa- . 
peleka katika Yuda awabaribu, kwa neno la Yahuwa 
alilolinena kwa mkono wa watumwa wake nabii, 

Ndiyo amri ya Yahuwa, Yuda. waondoshwe katika 3 
mbele yake, kwa thambi zake Manasse alizozifanya zote, 
na damu zisizo na hatiya alizozimwaga, Yerusalemiuka- 4 
jawa na damu zisizo na hatiya, wala Yahuwa hakukubali 
kuacha. | 

Na mambo yake Yehoyakim yaliyosalia, nayo yote 5 
aliyoyatenda, hayakuandikwa katika kitabu cha mambo 
ya siku zao wafalme wa Yuda? 

Yehoyakim akalala na babaze, akamiliki Yehoyakin 6 
mwanawe mahali pake. E 


Google 


108 ~ CHA PILI 

.7 Wala hakutoka tena mfalme wa Misri katika inchi 
yake, kwani mfalme wa Babel amemtwalia katika mto 
wa Misri hatta mto Frati, killa aliyo nayo mfalme wa 
Misri. 

8 Yehoyakin mwenyi miaka themintashara akimiliki, 

| akamiliki miezi mitatu katika Yerusalemi; na jina 

la mamaye Nehushta, binti Elnathan wa Yerusalemi. 

9 Akatenda mabaya machoni pa CANUNA kwa yote ali- 
yoyatenda baba yake. 

10 Wakati ule wakapanda watumwa wa Nebukadnezar 
mfalme wa Babel juu ya Yerusalemi, mji ukaingia ku- 
zungukwa. 

11 Nebukadnezar mfalme wa Babel akaja juu ya mji, 

12 watumwa wake wakauzunguka. Yehoyakin mfalme wa 
Yuda akamtokea mfalme wa Babel, yeye, na mamaye, 
na watumwa wake, na wakuu wake, na akida zake; 
mfalme wa Babel akamtwaa mwaka wa nane wa kumi- 
liki kwake. 

13 Akachukua huko hazina zote za nyumba ya Yahuwa, 
na hazina za nyumba ya mfalme, akakatakata vyombo 
-vyòtevya thahabu alivyovifanya Sulemani mfalme wa Is- 
raeli katika hekalu la Yahuwa, kama alivyonena Yahuwa. 

14 Akachukua Yerusalemi yote, na wakuu wote na mashujaa 
wote, wafungwa elfu kumi, na mafundi wote na watua 
chuma : hawakusalia, illa wanyonge wa watu wa inchi. 

15 Akamchukua Yehoyakin hatta Babel, na mama yake . 
mfalme, na wakewe mfalme na matowashi wake, nao wa- 

— lio na nguvu katika inchi, akachukua wafungwa katika 

16. Yerusalemi hatta Babel. Na watu wote walio hodari 
-elfu saba, na mafundi na wafua chuma elfu, wote wenyi 
nguvu kufanya vita, akawaleta mfalme wa Babel wa- 

fungwa hatta Babel. 

17 Mfalme wa Babel akafanya mfalme M attaniya 
mjomba wake mahali i akabadili jina lake kuwa 
Zedekiya. 

18 Mwenyi miaka asharini na mmoja Zedekiya akimiliki, 
akamiliki miaka edashara katika Yerusalemi. Na jina 
la mamaye Hamutal binti Yeremiya wa Libna. Aka- 

19 fanya mabaya machoni pa Yahuwa, kwa yote aliyoya- 

:20 fanya Yehoyakim. Kwani kwa hasira ya Yahuwa ikawa 
katika Yerusalemi na katika Yuda, hatta akawaondosha 


Google 


CHA WAFALME, XXV. 109 
“katika mbele yake, Zedekiya akaasi juu ya mfalme wa 
Babel. 

IKAWA mwaka wa kenda wa kumiliki kwake, mwezi i25 
wa kumi, ya kumi ya mwezi, akaja Nebukadnezar 
mfalme wa Babel, yeye na nguvu zake zote, juu ya 
Yerusalemi. Wakatua juu yake wakaujengea boma 
pande zote. Mji ukazungukwa hatta mwaka waedashara 2 
wa mfalme Zedekiya. A 

Siku ya kenda ya mwezi njaa ikazidi katika mji, wala 3 
hakuna chakula kwa watu wa inchi. Mji ukavunjika, 4 
watu wote wa vita wakatoka usiku kwa njia ya mlango 
katikati ya kuta mbili, zilizoko katika bustani yake 
mfalme, Wakasidi wakiuzunguka mji kotekote; akaenda 
njia ya jangwa. 

. Jeshi la Wakasidi wakajifaata ma wakamiwas 5 
katika makoonde ya Yerikho: jeshi lake wote wakata- 
wanyika wasimfuate. 

Wakamtwaa mfalme, wakamleta kwa mfalme wa 
Babel hatta: Ribla, wakamnenda hukumu. Wakawaua 
watoto wake waume Zedekiya machoni pake. wakam- 
pofusha macho Zedekiya, wakamfunga kwa pingo za ` 
shaba wakamleta hatta Babel. Mwezi wa tanu, ya 8 
saba ya mwezi, ndio mwaka wa tissatashara wa mfalme 
Nebukadnezar mfalme wa Babel, akaja Nebuzaradan 
jemadari, mtumwa wake mfalme wa Babel, hatta Yeru- 
salemi. Akaiteketeza nyumba ya Yahuwa, na nyumba 9 
ya mfalme, na nyumba zote za Yerusalemi, na kila 
nyumba kubwa, akaiteketeza kwa moto. Kuta za Ye- 10 
rusalemi za pande zote wakazivunja jeshi lote la Waka- 
sidi, walioko naye jemadari. 

Nao watu waliosalia walioachwa mjini, nao waki. 11 
mbizi waliomkimbilia mfalme wa Babel, nao waliosalia 
wa watu wengi, akawachukua Nebuzaradan Jemadari. 
Akawaacha miongoni mwa wanyonge wa inchi jema- 12 
dari, watunza mizabibu na wakulima. 

Na nguzo za shaba zilizoko nyumbani pa Yahuwa, 13 
nayo machukuo na bahari ya shaba, iliyomo nyumbani 
mwa Yahuwa, wakazivunja Wakasidi, wakazichukua 
shaba zake hatta Babel. Na masufuria, na majembe, 14 
na makasi, na miiko, vyombo vyote vya shaba walivyo- 
tumia, wakavichukua. Na vyetezo, na mabakuli, vi-.15 


N O 


Google 


110 CHA PILI 


livyo thahabu thahabu, na vilivyo fetha fetha, akavichu- 
kua jemadari. 

16 Nguzo mbili, bahari moja na machukuo, aliyoifanyia 
nyumba ya Yahuwa Sulemani; haikuwa na uthani shaba 

17 ya vyombo vile. Mikono themintashara urefu wake 
nguzo moja, na taji juu yake ya shaba, na urefu wake 
taji mikono mitatu, na wavu, na kammamanga juu ya 
taji kotekote, zote za shaba. Na kama haya nguzo ya 
pili na wavu. = 00 

18 Jemadari akawatwaa Seraya mkohani wa kwanza na 
Zefaniya mkohani wa pili na wangoje milango watatu. 

19 Na katika mji akamtwaa towashi mmoja, aliye mkuu 
juu yao watu wa vita, na watu watanu wao wamwonao 
mfalme uso, walioonwa katika mji, naye mwandishi 
mkuu wa asikari aliyewaandika watu wa inchi, na watu 

20 sitini wa watu wa inchi walioonwa katika mji. Nebu- 
zaradan jemadari akawatwaa hawa akawaleta kwa 

21 mfalme wa Babel hatta Ribla. Akawapiga mfalme wa 
Babel akawaua katika Ribla katika inchi ya Hamath. 
Wakachukuliwa Yuda katika inchi yao. 

22 Na watu waliosalia katika inchi ya Yuda aliowasaza 
Nebukadnezar mfalme wa Babel, akaweka juu yao Ge- 
daliya wa Ahikam wa Shafan. 

23  Wakasikia wakuu wenyi nguvu wote na watu kama 
mfalme wa Babel amemweka Gedaliya, wakaja kwa Ge- 
daliya hatta Mizpa, na Ishmail wa Nethaniya, na Yoha- 
nan wa Karea, na Seraya wa Tanhumeth Mnetofathi, 
na Yaazaniya wa Maaka, wao na watu wao. 

24  Gedaliya akawaapia na watu wao, akawaambia, “Msi- 
ogope kuwa watumwa wa Wakasidi: kaeni katika inchi; 
mkimtumikja mfalme wa Babel mtapata mema.” 

25 Ikawa mwezi wa saba akaja Ishmail wa Nethaniya 
wa Elishama wa wazao wa mfalme, na watu kumi pamoja 
naye, wakampiga Gedaliya akafa, nao Wayuda na Wa- 
kasidi walioko naye katika Mizpa. 

26 Wakaondoka watu wote, mdogo hatta mkubwa, na 
wakuu wenyi nguvu, wakaja Misri, kwani wakaogopa 
usoni pa Wakasidi. 

27 Ikawa mwaka wa thelathini na saba wa kuhamishwa 
Yehoyakin mfalme wa Yuda, mwezi wa thenashara, ya 
asharini na saba ya mwezi, Ewilmerodak mfalme wa 


Google 


CHA WAFALME, XXV. 111 


Babel, mwaka alipomiliki, akamwinua kitwa Yehoyakin 
mfalme wa Yuda katika nyumba ya kufungwa. Aka- 28 
mwambia vema, akampa kiti juu ya viti vya wafalme 
waliokuwako naye katika Babel; akageuza mavazi ya 29 
kufungwa : akala chakula siku zote usoni pake siku zote 

za maisha yake. Na posho yake posho ya killa siku, 30 
akapewa na mfalme, vitu vya siku kwa siku yake, siku 
zote za maisha yake. 


MWISHO. 


Google 


z it beyond 


hi 
' fÀ | 1 
a wi f e 
é E 
n 5 i 

2 ae * 
' d a 
E7 mi - Ea. < 


+ 1 
Pa 
| 
v . 
. . 





Original from 


l | 
TAR VYARD UNIVERSITY 
me me 





